vs/PEAC 


PRIVATE  EDUCATION  ASSISTANCE  COMMITTEE 

Trustee  of  the  Fund  for  Assistance  to  Private  Education 


DefiED 

DEPARTMENT  V  OF  EDUCATION 


LEARNING  MODULE 


Araling  Panlipunan 


Mga  Isyu  at 
Hamon  sa 
Kapaligiran 


2015 


PEAC  National  Secretariat 

Units  2505-2507,  25th  Floor  Philippine  AXA  Life  Centre 
1286  Sen.  Gil  Puyat  Avenue  corner  Tindalo  St.,  Makati  City 
Tel  No.:  (02)  8-570-7322 
Fax  No.:  (02)  8-511-7695 


PRIVATE  EDUCATI0N  ASSISTANCE  COMMITTEE 


Trusto«  of  the  Fund  for  Assistance  to  Private  FrJucation 


NOTICE  TO  THE  SCHOOLS 


This  learning  module  (LM)  was  developed  by  the  Private  Education  Assistance 
Committee  under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education.  The  learning 
modules  were  written  by  the  PEAC  Junior  High  School  (JHS)  Trainers  and  were  used  as 
exemplars  either  as  a  sample  for  presentation  or  for  workshop  purposes  in  the  JHS  In- 
Service  Training  (INSET)  program  for  teachers  in  private  schools. 

The  LM  is  designed  for  online  learning  and  can  also  be  used  for  blended  learning  and 
remote  learning  modalities.  The  year  indicated  on  the  cover  of  this  LM  refers  to  the  year 
when  the  LM  was  used  as  an  exemplar  in  the  JHS  INSET  and  the  year  it  was  written  or 
revised.  For  instance,  2017  means  the  LM  was  written  in  SY  2016-2017  and  was  used  in 
the  2017  Summer  JHS  INSET.  The  quarter  indicated  on  the  cover  refers  to  the  quarter  of 
the  current  curriculum  guide  at  the  time  the  LM  was  written.  The  most  recently  revised 
LMs  were  in  2018  and  2019. 

The  LM  is  also  designed  such  that  it  encourages  independent  and  self-regulated  learning 
among  the  students  and  develops  their  21  st  century  skiils.  It  is  written  in  such  a  way  that 
the  teacher  is  communicating  directly  to  the  learner.  Participants  in  the  JHS  INSET  are 
trained  how  to  unpack  the  standards  and  competencies  from  the  K-12  curriculum  guides 
to  identify  desired  results  and  design  standards-based  assessment  and  instruction. 
Hence,  the  teachers  are  trained  how  to  write  their  own  standards-based  learning  plan. 

The  parts  or  stages  of  this  LM  include  Explore,  Firm  Up,  Deepen  and  Transfer.  It  is 
possible  that  some  links  or  online  resources  in  some  parts  of  this  LM  may  no  longer  be 
available,  thus,  teachers  are  urged  to  provide  alternative  learning  resources  or  reading 
materials  they  deem  fit  for  their  students  which  are  aligned  with  the  standards  and 
competencies.  Teachers  are  encouraged  to  write  their  own  standards-based  learning 
plan  or  learning  module  with  respect  to  attainment  of  their  school’s  vision  and  mission. 

The  learning  modules  developed  by  PEAC  are  aligned  with  the  K  to  12  Basic  Education 
Curriculum  of  the  Department  of  Education.  Public  school  teachers  may  also  download 
and  use  the  learning  modules. 

Schools,  teachers  and  students  may  reproduce  the  LM  so  long  as  such  reproduction  is 
limited  to  (i)  non-commercial,  non-profit  educational  purposes;  and  to  (ii)  personal  use  or 
a  limited  audience  under  the  doctrine  of  fair  use  (Section  185,  IP  Code).  They  may  also 
share  copies  of  the  LM  and  customize  the  learning  activities  as  they  see  fit  so  long  as 
these  are  done  for  non-commercial,  non-profit  educational  purposes  and  limited  to 
personal  use  or  to  a  limited  audience  and  fail  within  the  limits  of  fair  use.  This  document 
is  password-protected  to  prevent  unauthorized  processing  such  as  copying  and  pasting. 


@  peac.org.ph 


f  @PEACOfficial 


^0  @privateed_ph 


O  Private  Education  Assistance  Committee 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>PEAC  DqtjED 

PHIVATf- E OU  AT  ION  ASS.STAN:  E  C  OM  Vil  1  T66  DfMRTMENT  V  Ol  EDUCATION 

ARALING  PANLIPUNAN  10 

Modyul  1:  Mga  Isyu  At  Hamon  Sa 
Kapaligiran 

Aralin  1:  Kahalagahan  ng  Pag-aaral  ng  mga  Kontemporaryong 
Isyu 

0  Panimula  at  mga  Pokus  na  Tanong 

Sa  modyul  na  ito  ay  inaasahang  matututunan  mo  ang  proseso  ng  pagbibigay 
katuturan  o  paliwanag  sa  mga  isyung  nagaganap.  Matutunan  mo  rin  ang  paraan 
ng  pag-iimbestiga  at  paghahanap  ng  mga  posibleng  tugon  ng  mga  mamamayan 
at  ng  pamahalaan  sa  mga  isyu. 

Sasagutin  mo  rin  ang  katanungang  ito:  Sa  papaanong  pamamaraan 
mapagpapabuti  ang  pamumuhay  ng  tao  sa  kanyang  kapaligiran? 

0  Saklaw  Ng  Modyul 

Ang  modyul  na  ito  ay  naglalaman  ng  mga  sumusunod  na  aralin: 


Quarter  1 : 
Aralin  Blg. 

Pamagat: 

MGA  ISYU  AT  HAMON 

SA  KAPALIGIRAN 

Matutuhan  mo  ang... 

1 

Kahalagahan  ng  Pag- 
aaral  ng  mga 
Kontemporaryong  Isyu 

•  Naipapaliwanag  ang  konsepto  ng 
Kontemporaryong  isyu 

•  Nasusuri  ang  kahalagahan  ng 
pagiging  mulat  sa  mga 
kontemporaryong  isyu  sa  lipunan  at 
daigdig. 

Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


1 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>PEAC  DqtjED 

PRIVATE  t  UU  Al  ION  ASSISTANCE  COMMITTEE  DIMRTMEKT  V  OF  EDUCATION 

[21  Concept  Map  Ng  Modyul 

Ito  ang  simpleng  concept  map  ng  mga  araling  tatalakayin  sa  modyul  na  ito. 


QUARTER  1: 


- ^ 

Paksa:  Mga  Isyu  at  Hamon  sa 
Kapaligiran  y 

\ 

f 

= - \ 

Ang  Mga 

Kahalagahan  ng  Pag-aaral  ng 

Kontemporaryong  Isyu 

mga  Kontemporaryong  Isyu 

V 

V 

J 

(21  Inaasahang  mga  Kasanayan 

Upang  mahusay  na  masagutan  ang  modyul  at  malinang  nang  lubos  ang 
iyong  pag-unawa,  kinakailangang  tandaan  at  gawin  mo  ang  mga  sumusunod: 

1 .  Nakapagsasaliksik  ng  mga  datos. 

2.  Napapahalagahan  ang  kapaligiran. 

3.  Nakagagawa  ng  mga  grapikong  pantulong  sa  pag-unawa 

4.  Nakapagpapaliwanag  ng  mga  datos 

5.  Nakagagamit  ng  mga  materyales  mula  sa  teknolohiya. 

6.  Nakapagsusuri  ng  mga  dokumento. 

7.  Nakabubuo  ng  konseptong  mapa. 

8.  Nakikilahok  sa  pangkatang  talakayan. 

9.  Nakalilikha  ng  mga  alternatibong  sitwasyon. 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


2 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>  PEAC  DefjED 

PRIVATE  EUIXAtlON  ASSISTANCE  COMMITTEE  (MMRTMENT  V  Of  EDUCATION 

PANIMULANG  PAGTATAYA 


Alamin  natin  ngayon  kung  may  kaalaman  ka  sa  araling  tatalakayin  sa 
pamamagitan  ng  pagsagot  sa  panimulang  pagtataya.  l-klik  lamang  ang  titik  ng 
wastong  sagot  at  sagutan  lahat  ang  mga  tanong.  Pagkatapos  ay  makikita  mo 
ang  nakuha  mong  iskor.  Tandaan  mo  ang  mga  aytem  at  mga  tanong  na  hindi 
mo  nasagot.  Malalaman  mo  ang  wastong  sagot  habang  pinag-aaralan  mo  ang 
modyul  na  ito. 

Kung  handa  ka  na,  i-klik  ang  SIMULA. 

Basahing  mabuti  ang  mga  sumusunod  na  tanong,  l-klik  ang  titik  ng  wastong 
sagot. 

PAUNANG  PAGSUSULIT 

1 .  Alin  sa  mga  sumusunod  ang  angkop  na  kahulugan  ng  kontemporaryong  isyu? 

a.  Nakasentro  ito  sa  iisang  aspeto  at  iilang  grupo  ng  tao  ang  nakakaranas 

b.  Apektado  ng  isyu  ang  mayorya  o  nakararaming  tao  sa  mundo. 

c.  Ito  nararanasan  sa  kasalukuyan,  may  iba’t-ibang  aspeto  at  maaring  hindi 
lahat  ng  tao  ay  apektado  nito. 

d.  Pangyayari  sa  nakaraan  na  bumabalik  at  uling  nararanasan  nga  tao. 

2.  Sa  mga  sumusunod  na  suliraning  pangkapaligiran,  alin  ang  hindi  nararanasan 
ng  Pilipinas? 

a.  El  Nino 

b.  Desertification 

c.  Soil  Erosion 

d.  Deforestation 

3.  Aling  impormasyon  ang  hindi  matatagpuan  sa  Project  NOAH  website?  -  Acquire 

a.  Mga  lugar  sa  Pilipinas  na  binabaha. 

b.  Mga  lugar  sa  Pilipinas  na  maaaring  makaranas  ng  pagguho  ng  lupa. 

c.  Mga  lugar  sa  Pilipinas  na  dadaanan  ng  isang  bagyong  padating. 

d.  Mga  lugar  sa  Pilipinas  na  tatamaan  ng  isang  lindol. 

4.  Anong  ahensya  ng  pamahalaan  ang  nagbibigay  ulat  sa  kalagayan  ng  panahon? 

a.  DSWD  c.  PAGASA 

b.  DOH  d.  PHIVOLCS 

5.  Ano  ang  ipinapahayag  ng  larawan  tungkol  sa  gawi  at  pananaw  ng  tao  sa  mga 
problema  o  isyu? 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


3 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>  PEAC  DefjED 

PHIVATt  fr  UU  Al  ION  ASSSfANCt  1  OMf/ll  Tfrfc  DfMKTMENT  V  Of  EDUCATION 


a.  Direktang  tinutugunan  ang  isyu  gamit  ang  kaalaman  sa  tulong  ng 
teknolohiya. 

b.  Makinig  sa  iba’t-ibang  tao  upang  magkaroon  ng  balanseng  pananaw  sa 
isyu. 

c.  Maaglaan  na  panahon  sa  pamuuni-muni  para  alaman  ang  sagot  sa 
problema. 

d.  Iwasang  madiktahan  ng  ibang  tao. 

6.  Ano  ang  nais  ipahayag  ng  larawan  tungkol  sa  klima? 


a.  Masasanay  rin  ang  mga  nilalang  sa  daigdig  sa  nagbabagong  panahon. 

b.  Nagkakaroon  ng  epekto  sa  paraan  ng  pamumuhay  ng  tao  at  mga  hayop 
ang  nagbabagong  klima  ng  daigdig. 

c.  Magiging  mainit  ang  daigdig. 

d.  Kailangang  maghanda  sa  pagbabago  ng  klima. 

7.  Si  Egay  ay  isang  magsasaka,  nagkaroon  ng  pag-unlad  sa  kanilang  probinsya  at 
pumasok  ang  mga  malalaking  kumpanyang  minahan. 

Dahil  nagipit  sa  pera  ay  napilitan  si  Egay  at  ilan  sa  mga  magsasaka  na  ibenta 
ang  kanilang  lupa.  Matapos  ang  super  typhoon  Ondoy  ay  binaha  ang  buong 
barangay  na  tinitirhan  ni  Egay. 

Alin  sa  mga  desisyon  ng  tao  ang  may  kaugnayan  sa  pagkakaroon  ng 
kalamidad? 

a.  Ang  pag-desisyon  ng  mga  magsasaka  na  maging  minero. 

b.  Ang  pagkakaroon  ng  bagyong  Ondoy. 

c.  Ang  pagpapalit  gamit  ng  lupang  sakahan  upang  gawing  minahan. 

d.  Lahat  ay  tama. 


8.  Alin  sa  mga  sumusunod  ang  dapat  gawin  kung  may  mga  bali-balita  na  may 
padating  nang  tsunami? 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


4 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>PEAC  DqtjED 

PRIVATE  t  l)U  Al  ION  ASSSIANCE  (OMMUTEE  DIMRTMENT  V  Of  EDUCATION 

a.  Hintayin  ang  opisyal  na  patalastas  ng  pamahalaan  na  kailangan  nang 
lumisan  patungo  sa  matataas  na  lugar. 

b.  Manatili  sa  dalampasigan  at  panuorin  ang  mga  isdang  naiwan  sa  lupa 
matapos  na  umurong  ng  dagat. 

c.  Tumakbo  sa  loob  ng  bahay  at  doon  magtago. 

d.  Magmadaling  iwan  ang  dalampasigan  at  tumakbo  patungo  sa  mataas  na 
lugar. 

9.  Alin  sa  mga  sumusunod  ang  dapat  bantayang  sakuna  kung  sakaling  nakatira  ka 
sa  isang  baybaying  lugar? 

a.  Storm  Surge 

b.  Tsunami 

c.  Flooding 

d.  Land  Slide 

10.  Suriin  ang  artikulo  at  sagutin  ang  katanungan  sa  ibaba. 

Hero 

By  Condrado  de  Quiroz,  Philippine  Daily  Inquirer 

What’s  a  hero  and  what  does  it  take  to  become  one?  There  were  several 
attempts  to  answer  that  before  and  after  National  Heroes  Day,  ranging  from 
emulating  José  Rizal  and  Andres  Bonifacio  to  saving  the  Philippine  flag  from 
a  flood. 

The  latter,  in  case  you  still  haven’t  heard  about  it,  was  done  by  12-year-old 
Janela  Arcos  Lelis,  of  Malinao,  Albay.  At  the  height  of  Typhoon  “Juaning”  a 
couple  of  months  ago,  Janela  went  home  to  retrieve  a  flag  that  had  been 
entrusted  to  the  care  of  her  19-year-old  brother,  Edcel,  by  the  Citizen’ s  Army 
Training  group,  of  which  he  was  a  color  officer.  Edcel  himself  could  not  do  it 
because  he  was  busy  helping  evacuate  people  to  higher  ground.  Janela 
found  her  home  flooded  but  waded  into  the  swirling  water  anyway,  took  the 
flag,  and  brought  it  to  safety.  A  photographer  caught  her  doing  so,  and  truly 
she  was  a  sight  to  behold,  literally  trying  to  keep  her  head — and  the  flag — 
above  water... 

That  has  heroism  written  all  over  it...What  is  heroism?  It  is  doing  the  right 
thing  despite  the  alternative  being  perfectly  understandable. 

If  Janela  Arcos  Lelis  had  not  plunged  into  the  raging  floodwater,  her  family, 
her  school,  his  brother’s  group  would  have  understood  it.  Who  knows?  She 
might  even  have  gotten  a  tongue-lashing  before  she  got  her  medal:  Didn’t 
she  realize  she  could  have  drowned,  what  fool  risks  her  life  for  something 
altogether  replaceable?  But  for  a  photographer  immortalizing  the  incident,  it 
might  have  gone  unnoticed  and  unappreciated,  and  who  would  have  been 
the  wiser  for  it?  But  Jalena  did  it  anyway,  and  would  probably  do  it  again,  for 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


5 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>PEAC  DqtjED 

PRIVATE  tUlXAUON  ASSISTANCE  (OMMUTEE  DIMRTMENT  V  Of  EDUCATION 

no  other  reason  than  that  it  was  the  right  thing  to  do...  It  is  the  road  not  taken, 
and  it  makes  all  the  difference.  It  also  makes  for  a  hero. 

Anong  aral  ang  pinakamahalagang  mapupulot  mula  sa  kuwentong  ito  ni  Janela 
Lelis  na  dapat  tandaan  tuwing  may  sakunang  pangkalikasan? 

a.  Tiyaking  nakaligpit  ang  mahahagang  kagamitan  sa  bahay  at  paaralan 

b.  Sundin  lahat  ng  ipinag-uutos  ng  mga  nakatatanda 

c.  Huwag  lumabas  ng  bahay  at  suungin  ang  panganib 

d.  Panatilihin  ang  tapang  at  lakas  ng  loob  at  huwag  mag -panic 

11.  Sa  ating  mga  murang  edad,  ano  ang  maaari  nating  maitulong  tuwing  may 
sakunang  pangkalikasan  sa  ating  pamayanan  na  mababasa  sa  kuwentong  ito  ng 
kabayanihan  ni  Janela  Lelis? 

a.  Pagtulong  na  pangalagaan  ang  mga  kagamitan  ng  ating  paaralan  at 
tahanan 

b.  Pagtulong  sa  mga  kababayan  sa  mga  paraang  ating  makakaya 

c.  Pagiging  isang  magandang  halimbawa  sa  iba  sa  pamamagitan  ng  iyong 
mga  aksiyon 

d.  Lahat  ng  ito  ay  tama 

12. 


a.  Magiging  sikat  ang  mga  negosyo  tulad  ng  bangko,  cellphone  atbp. 

b.  Ang  mga  kumpanyang  internasyunal  at  transnasyunal  ay  makikita  sa  lahat 
ng  panig  daigdig. 

c.  Makikilala  ang  mga  lokal  na  kampanya. 

d.  Nalilimitahan  ang  mga  kumpanya  sa  iilang  lugar  sa  Asya  at  Amerika 

13.  Batay  sa  naisaad  na  mga  isyu  sa  artikulo  ng  IBON.org,  paano  mapagpapabuti  ang 
buhay  ng  tao  sa  kanyang  kapaligiran? 

Sa  independyenteng  pagtataya  ng  IBON,  kung  isasama  pati  ang  mga 
dis cour aged  workers,  ang  bilang  ng  mga  w alang  trabaho  ay  aabot  sa  4.422 
milyon  noong  2012  o  may  karagdagang  1.59  milyon  sa  ipinapakitang  datos 
ng  gubyerno.  Nangangahulugan  ito  na  aabot  sa  10.5%  ang  aktwal  na 
unemployment  rate  ng  bansa  at  maituturing  na  patunay  sa  pinakamahabang 
panahon  ng  tuluy-tuloy  na  krisis  sa  kawalang  trabaho  sa  bansa.  Lalo  pa 
kung  ikokonsiderang  napakalubha  rin  ng  tantos  sa  kakulangan  sa  trabaho  sa 
bansa  o  under employment.  Halimbawa,  5  sa  bawat  10  Pilipino  na  may 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


6 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>  PEAC  DefjED 

PHIVATt  fr  UU  Al  ION  ASSSfANCt  1  OMf/ll  Tfrfc  DfMKTMENT  V  Of  EDUCATION 


“trabaho  ”  o  16.85  milyong  manggagawa  ay  may  trabahong  maituturing  na 
mababa  ang  kalidad,  di-angkop  sa  kanilang  kakayahan  at  potensyalidad, 
mababa  ang  pasahod,  walang  katiyakan,  o  kontraktwal. 

Hindi  nahihigop  ang  napakalaking  hukbo  ng  mga  manggagawang 
walang  trabaho  dahil  sa  depektibong  istruktura  ng  ekonomya.  Ang 
patuloy  na  pagtumal  ng  produksyon  sa  agrikultura  at 
pagmamanupaktura  ay  hindi  lumilikha  ng  mga  bagong  regular  at  de- 
kalidad  na  trabaho,  kung  kaya  hindi  nababawasan  bagkus  lalo  pang 
lomolobo  ang  bilang  ng  mga  walang  trabaho,  lalupa’t  patuloy  ang 
paglaki  at  pagbata  ng  lakas-paggawa  ng  bansa. 

a.  Pagpapaigting  ng  suporta  sa  sektor  ng  agrikultura  at  industriya. 

b.  Pagbabawas  ng  mga  kontraktwal  na  manggagawa. 

c.  Pag-kontrol  sa  dami  ng  tao  o  populasyon. 

d.  Pagpapasok  ng  mga  dayuhang  mamumuhunan. 

14.  Alin  sa  mga  sumusunod  ang  HINDI  dapat  gawin  upang  tuwing  may  babalang  isang 
malakas  na  bagyong  padating? 

a.  Makinig  sa  radio 

b.  Bisitahin  ang  Project  NOAH  website 

c.  Huwag  pansinin  sapagkat  sanay  naman  na  sa  mga  ganitong  pangyayari 

d.  Kumunsulta  sa  mga  opisyal  ng  barangay  tungkol  sa  evacuation  plans  kung 
kinakailangan 

15.  Panoorin  ang  video  at  sagutin  ang  katanungan  sa  ibaba. 


Nagkaroon  ng  problema  sa  pagkagutom  sa  Pilipinas  .Paano  ito  dapat  bigyang 
tugon? 

a.  Mamahagi  ng  buwanang  tulong  pinansyal  sa  mahiirap  na  pamilya. 

b.  Magsagawa  ng  sarbey  at  tukuyin  ang  dahilan  ng  isyu  bago  bumuo  ng 
programa  para  rito. 

c.  Ipatupad  ang  isang  programa  na  halaw  o  kapareha  sa  isang  bansa. 

d.  Mag-import  ng  bigas  at  gulay  sa  ibang  bansa  para  maraming  suplay  sa 
pamilihan. 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


7 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>  PEAC  DefjED 

PRIVAT  t 1 UU  AT  ION  ASSSTANCt-  COMMIl  TfÉ  DfMRTMENT  V  Of  EDUCATION 


16.  Kung  gagawa  ka  ng  isang  poster  para  sa  pagpapakalat  ng  mga  impormasyon 
tungkol  sa  mga  sakunang  pangkalikasan,  Anong  mga  importanteng  bagay 
tungkol  sa  paggawa  nito  ang  mapupulot  mo  mula  sa  halimbawang  nasa  ibaba? 


*  Natural 

S  Disasters 

riiiTixrj 

a.  Mahalagang  makulay  ang  poster  upang  makatawag  ng  pansin 

b.  Mahalagang  may  mga  kasamang  nababagay  na  larawan  ang  poster  upang 
madaling  maunawaan 

c.  Mahalagang  naglalaman  ng  mga  importante  at  tamang  impormasyon  ang 
poster  upang  magabayan  ng  tama  ang  mga  makakikita  nito 

d.  Lahat  ng  ito  ay  tama 


17.  Gamiting  batayan  ang  poster  sa  aytem  no.16  na  ito  sa  pagsagot  sa  katanungan. 
Para  maging  bagay  ang  poster  na  ito  sa  konteksto  ng  Pilipinas,  kinakailangang 


a.  Panatilihin  ang  lahat  ng  lamang  impormasyon  at  larawan  nito  sapagkat  lahat 
ng  sakunang  ipinakikita  ay  nararanasan  sa  Pilipinas 

b.  Tanggalin  ang  tungkol  sa  tornado  at  avalanche  sapagkat  wala  ng  mga  ito  sa 
Pilipinas 

c.  Palitan  ang  sa  avalanche  nang  tungkol  sa  landslide  at  magiging  bagay  na  ito 
sa  Pilipinas 

d.  Palitan  nang  buo  ang  poster  sapagkat  hindi  nababagay  ang  alinman  sa 
nilalaman  nito  sa  Pilipinas 


18.  Tuwing  walang  mga  trahedyang  inaasahan,  alin  ang  dapat  HINDI  gawin?  - 

a.  Magpasalamat  at  maging  kampante  na  walang  padating  na  sakuna 

b.  Manatiling  maalam  sa  pamamagitan  ng  pagbabasa,  panunood  at  pakikinig  ng 
balita 

c.  Palaging  balikang  aral  (review)  ang  mga  hakbanging  kailangang  gawin  tuwing 
may  sakuna 

d.  Tiyaking  maayos  pa  ang  laman  ng  emergency  kit  (go  bag) 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


8 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>PEAC  DqtjED 

PRIVATE  EUIXAUON  ASSISTANCE  (OMMlItTEE  DIJAHTVIENT 1  Of  IDOCVTION 

19.  Ano  ang  maaring  tugon  ng  tao  sa  mga  isyung  ito  dulot  ng  globalisasyon? 


a.  Pagpapatatag  ng  ekonomiya 

b.  Karagdagang  badyet  sa  mga  serbisyong  sosyal. 

c.  Paghihigpit  sa  polisiya  ng  mga  bagong  teknolohiya. 

d.  Ilimita  ang  profit  o  tubo  na  makukuha  ng  mga  kapitalistang  dayuhan. 

20.  Suriin  ng  mabuti  ang  suliranin  ng  ng  unemployment,  paano  kaya  ito 
masosolusyunan? 


Snyder  has  listed  out  some  reasons  why  the  job  market  is  entirely  hopeless. 
Some  of  those  are  the  following: 

1 .  Fewer  new  openings:  Post-crisis,  the  number  of  new  job  openings  in  the 
country  crashed  to  below  3  million  jobs  whereas  there  used  to  be  4.5  million 
new  openings  before  it. 

2.  Lack  of  real  growth:  The  economy  is  gripped  by  chronic  lack  of  real 
growth.  A  measly  36,000  jobs  were  added  in  January  whereas  economists 
have  concluded  that  at  least  150,000  new  jobs  are  needed  to  keep  up  with 
the  rise  in  population. 

3.  Government  sector  layoffs:  Government  sector  jobs,  which  are 
considered  the  safest,  are  becoming  a  dangerous  option  as  State  and  local 
governments  are  continually  cutting  jobs. 

4.  Chinese  job  grab:  China  is  taking  away  U.S.  jobs  in  hordes. 

Unbelievable  cost  advantages  in  China,  thanks  to  its  ultra  low  labor  costs, 
are  moving  thousands  of  jobs  into  China  and  away  from  the  U.S.  each  year. 
Plus,  the  bulging  trade  deficit  is  slowly  eating  up  the  U.S.  economy  as 
hundred  s  of  billions  of  dollars  are  going  to  the  rest  of  the  world. 

5.  High  taxes.  Snyder  says  businesses  pay  more  taxes  in  the  United  States 

than  just  about  anywhere  else  in  the  world.  This  means  many  businesses 
are  literally  pushed  out  of  the  country,  and  with  that,  jobs  too  vanish. _ 


a.  Pagbibigay  tuon  sa  mga  lokal  na  sektor  ng  agrikultura  at  industriya  ng  bansa. 

b.  Pagpapahinto  sa  mga  mamamayan  na  magtabaho  sa  China. 

c.  Pagtatayo  ng  panibagong  mga  sangay  ng  pamahalaan. 

d.  Magpataw  ng  panibagong  buwis. 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


9 


JHS  INSET  Learning  Module  Exemplar 


<s>  PEAC  DefjED 

PRIVAT  t 1 UU  AT  ION  ASSSTANCt-  COMWlIl  TfÉ  DfMRTMENT  V  Of  EDUCATION 


PAGTUKLAS 


Simulan  natin  ang  modyul  na  ito  sa  pagsusuri  ng  isang  isyu  sundan 
mo  ang  Gawain  1 . 


GAWAIN  1 


ISYU 


Bilang  pagsisimula  sa  araling  ito  ay  mag-isip  ng  mga  kaganapan  o 
pangyayari  na  sa  kasalukuyan  na  nakakatawag  ng  iyong  pansin  at 
nakagagambala  sa  iyo.  Isulat  mo  sa  angkop  na  kahon  sa  AlphaBlocks  ang  isyu 
ayon  sa  unang  letrang  nito. 

Paksa:  Mga  Isyu  ng  Lipunan 


ABCD 

EFGH 

IJKL 

Hal. 

A 

B 

Corruption 

D 

MNOP 

QRSTU 

VWXYZ 

GAWAIN  2 


IBAHAGI  MO 


l-share  online/virtually  ang  mga  sagot  mo  sa  AlphaBoxes  sa  pamamagitan  ng 
pag-upload  sa  OHSP  website  o  di  kaya  ay  sa  website  na  ito:  www. 
http://www.flipsnack.com/ 


Panuto: 


1. 

2. 


CREATE  YOUR  PUBLICATION 


l-click  ang  i 

Pumili  ng  larawan  ng  iyong  mga  isyung  naisulat  sa  AlphaBoxes  .  I  click  lang 
ito: 


SELECT  ONE  OR  MORE  PDF  OR  JPG  FILES  TO  START  or  just  drag 
and  drop  your  files  here _ 


3.  I  click  ang  pagkatapos  ma-upload  ang  files  ay  I  click  ang  NEXT  na  nasa 
ibaba. 

4.  Bumuo  ng  pamagat  ng  iyong  flipbook  at  magbigay  ng  maiksing  diskripsyon 
ng  nilalaman  nito. 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


10 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>PEAC  DqtjED 

PRIVAT  fc  EOUCATØN  ASSiSTANCt  COMMIl  TfE  DfMRTMENT  I  Of  EDUCATION 

5.  Maari  mong  i-upload  ito  sa  FB  group  page  ng  klase  o  di  kaya  ay  kopyahin 
ang  link  at  i-post  sa  discussion  forum  ng  OHSP  para  Makita  ng  iyong  ka¬ 
kiase. 

Makipag  chat  sa  mga  ka-klase  at  magtanong  tungkol  sa  kanilang  naisagot, 
gamitin  ang  yahoomessenger  o  di  kaya  ay  ang  tumungo  sa  Discussion  Forum  ng 
OHSP  o  di  kaya  ay  sa  http://www.twiddla.eom/1 956002  at  ipahayag  ang  iyong 
katanungan  o  sagot.  Suriin  at  ikumpara  ang  mga  naisagot  mo  at  ng  iyong  kakiase 
sa  AphaBoxes. 


MGA  NAPANSIN  KO.. 

Kalimitan  sa  mga 
isyu  ay  tungkol 
sa . 

Ayon  sa  sinabi  ng  mga 
kakiase  ko,  ito  ang  mga 
napili  at  naisulat  na  mga 
isyu  dahil.... 

Nakakabahala  raw  ang 
mga  kontemporaryo  isyu 
na  naisulat  dahil . 

Pamprosesong  tanong: 

1 .  Tungkol  sa  anong  isyu  ang  mga  naisagot  ninyo  sa  AlphaBoxes  ? 

2.  Bakit  kaya  ito  ang  naisulat  ninyo  na  mga  isyu?  Ano  ang  mga  pinagbasehan 
ninyo  sa  pagpili  nito? 

3.  Bakit  ito  tinatawag  na  mga  isyu  o  problema  ng  lipunan? 

4.  Nakakabahala  ba  ang  mga  sitwasyong  ito?  Bakit? 

5.  Paano  nakakaapekto  sa  iyo  ang  isyung  ito? 

6.  Paano  mo  kaya  matutugunan  ang  mga  isyung  ito? 


GAWAIN  3 


Map  of  Conceptual  Change 


Punan  mo  ang  1  na  bahagi  ng  IRF  ng  iyong  paunang  kaalaman  sa  tanong  . 

FOCUS  QUESTION:  Sa  papaanong  pamamaraan  mapagpapabuti  ang 
pamumuhay  ng  tao  sa  ka  nyang  kapa  lig  i  ran? 

Initial 

Revised 

FINAL 

Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


11 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>  PEAC  DefjED 

PRIVAT  t 1 UU  AT  ION  ASSSTANCt-  COMWlIl  TfÉ  DfMRTMENT  V  Of  EDUCATION 


GAWAIN  4 


SRL  Planning 


Ano  sa  palagay  mo  ang  layunin  mo  sa  araling  ito?  Paano  mo  ito  maisasagawa  ? 
Ano  ang  maari  mong  gawin  upang  matapos  ang  aralin  sa  takdang  panahon?  Isulat 
mo  sa  kahon  ang  iyong  sagot. 


r 

\ 

WWat’s 

plaw? 

J 

Katapusang  Bahagi  ng  Pagtuklas: 

Naibahagi  mo  kanina  ang  iyong  inisyal  o  paunang  ideya  sa  mga  isyung 
may  kinalaman  sa  mga  isyung  kontemporaryo  o  mga  problema  sa 
kasalukuyan.  Aalamin  mo  ngayon  ang  naisagot  ng  mga  kakiase  sa 
AlphaBoxes  at  ang  pagkakaiba  nito  sa  sagot  mo.  Inaasahan  na  sa 
susunod  na  gawain  ay  matutunan  mo  rin  ang  iba  pang  konsepto  na 
tutulong  sa  iyo  sa  pagbuo  ng  inaasahang  proyekto  sa  hulihan.  Ang 
proyekto  ay  may  kinalaman  sa  pagbuo  ng  isang  plano  na  tutugon  sa 
mga  isyung  pangkapaligiran.  Simulan  natin  ito  sa  susunod  na  Gawain. 

Æ^paglinang/ 

PAG  PAPATI  BAY 

Nalaman  mo  kanina  ang  mga  ideya  ng  iyong  mga  ka-klase  tungkol  sa 
mga  pangyayari  na  nakagagambala  sa  inyo.  Ang  layunin  mo  sa 
bahaging  ito  ng  modyul  ay  matukoy  kung  ano  ang  problema  sa 
pagkakaroon  ng  mga  Kontemporaryong  Isyu. 


GAWAIN  5 


Ang  Mga  Isyung  Kontemporaryo 


Alamin  kung  ano  ang  mga  kontemporaryong  isyu  sa  website  na  ito: 
http://www.qlobalissues.org/ 

1.  Ano-ano  ang  mga  nakalistang  kontemporaryong  isyu? 

Ipahayag  mo  ang  iyong  sagot  sa  mga  tanong  sa  Discussion  Forum  o  di  kaya 
ay  i-post  ito  sa  https://padlet.com/  at  magbigay  ka  ng  puna  sa  mga  naisagot 
ng  kakiase  mo. 

2.  Alin  sa  mga  ito  ang  kapareho  o  kakaiba  sa  mga  nailista  mo  at  ng  mga 
kakiase  mo  sa  gawain  kanina  sa  Alpha-Boxes? 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


12 


<s>  PEAC  DcfjED 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


PHIVATt  EUUAllON  ASSSTANCt  COMMI1T«  DfMRTMENT  V Of  EDUCATION 


3.  Bakit  kaya  may  pagkakaiba  o  pagkakapareho  ang  mga  natukoy  ninyo  na  mga 
isyu  sa  nakalista  sa  website  ? 


Daluyong 


Basahin  ang  artikulo  sa  website  na  ito:  Listahan  ng  mga  kontemporaryong  isyu. 
http://lib.quides.umd.edu/content.php?pid=289162&sid=2391804.  Gamit  ang 
worksheet  na  ripple  effect  ay  subukan  mong  tukuyin  kung  ano  ang  epekto  nito. 


XHE  RIPPLE  EFFECX 


1.  Anong  paksa  ang  napili  mo  sa  listahan? 

2.  Ito  ba  ay  problema  mo?  Paliwanag. 

3.  Paano  nito  naapektuhan  ang  buhay  mo?  ng  ibang  tao? 

4.  Kailangan  ba  itong  bigyan  ng  agarang  solusyon?  Bakit? 

5.  Paano  nito  maapektuhan  ang  kapaligirang  ginagalawan  ng  tao? 

6.  Sa  papaa nong  pamamaraan  mapagpapabuti  ang  pamumuhay  ng  tao  sa 
kanyang  kapa  lig  i  ran? 

Para  mahasa  ang  iyong  kakayahan  ay  maari  ring  i-sketch  mo  o  i-drawing  ang 
epekto  ng  isyu  sa  website  na:  http://cosketch.com/ 

Nalaman  mo  ngayon  na  mayroong  epekto  sa  ilang  grupo  ng  tao  ang  mga 
kontemporaryong  isyu.Upang  mabuo  ang  mga  impormasyon  na  natutunan  o 
ngayon  ay  buuin  mo  ang  Frayer  Model  sa  ibaba.  Punan  mo  ito  ng  mga  angkop  na 
kasagutan  batay  sa  mga  binasa  at  natutunan  mo  sa  Gawain  5-6. 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee  1 3 

under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


<s>  PEAC  DcfjED 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


PHIVATt  HH. C  Al  [ON  ASSSTANCt  COMMIITtÉ  DmRTMEKT  V  Of  EDUCATION 


Frayers  Model 
xxxx 


Kahulugan 


Larawan 


Katangian 


KONTEMPORAR 


ISYU 


Halimbawa 


Bago  ka  magpatuloy  ay  subukan  mo  ang  iyong  kaalaman  sa  mga  isyu  sa 
pagsagot  sa  online  quiz. 


Pagsasanay  1 

Alamin  ang  ilang  mga  impormasyon  sa  mundo  subukan  ang  Pagsasanay: 

http://edition.cnn.com/2013/12/10/world/qapminder-us-iqnorance-survev/ 

Samu’t-sari  ang  mga  isyu  na  hinaharap  ng  tao  sa  mundo  at  ito  ay  maaring 
makaapekto  sa  iyo  at  sa  ibang  tao.  Upang  maintindihan  o  ito  ng  mabuti  ay 
kailangan  ang  masusing  pagsasaliksik.  Sa  pagkilala  sa  mga  isyu  ay  simuan  natin 
ito  sa  pagsasanay  sa  mga  hakbang  sa  proseso  ng  pananaliksik  , sundan  mo  ang 
susunod  na  gawain. 


Ang  Proseso  ng  Pagsasaliksik 


Sa  pananaliksik  ay  may  sinusunod  kang  panuntunan.  Pag-aralan  ang  diagram 
mula  sa  https://s00077474.files.wordpress.com/201 1/08/the-inquirv-process.qif. 
Gamit  ito  ay  gagawin  mo  ang  proseso  ng  pagsasaliksik. 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


14 


<s>PEAC  DqtjED 

<t1i 


PHIVATt  HJU  Al  ON  ASSSTANKF  (GMMlITtt 


DmRTMENT  I  OF  EDUCATION 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


The  Inquiry  Process 


Sa  unang  proseso  ay  aalamin  mo  muna  ang  problema  o  isyu. 


GAWAIN  8 


Does  it  matter?  (Pagtukoy  Kung  ano  ang  Problema) 


Sa  paghahanap  mo  ng  mga  katanungan  ay  kailangang  pumii  ka  muna  ng  isyu. 
Subukan  mong  maghanap  sa  mga  websites  na  ito: 
http://lib.quides.umd.edu/content.php?pid=289162&sid=2391804 

Listahan  ng  mga  isyung  panlipunan  sa  21  siglo. 

•  http://www.qlobalissues.org/  Listahan  ng  mga  isyung  pandaigdig  at 
ipinapakita  ang  kaugnayan  ng  mga  ito. 

Mag-isip  ng  iba’tibang  uri  ng  posibilidad  batay  sa  nakalista  .  Habang  nag-iisip 
ka  o  nag-  brainstorming,  iwasan  ang  paghuhusga  upang  makapaglista  ka  ng 
mas  maraming  ideya.Pagkatapos  mong  mag-brainstorm  ay  simulan  mo  na  ang 
pagdesisyon  sa  pagpili  sa  pinaka-importante  sa  mga  nailista  mo. 

Isaisip  mo  rin  ang  pangunahing  katanungan  na:  Paano  mapagpapabuti  ang 
pamumuhay  ng  tao  sa  kanyang  kapaligiran? 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


15 


JHS  INSET  Learning  Module  Exemplar 


va/PEAC  DefjED 

PRIVAT  i  t  UU  Al  ION  ASSSTANCt-  C  OM  Wil  TtÉ  DfMRTMENT  V  Of  EDUCATION 


GAWAIN  9 


Step  1  ANG  MGA  KATANUNGAN  (Pose  Real  Questions) 


Ngayon  ay  simulan  mo  ito  sa  pagsagot  sa  mga  katanungan.  Tukuyin  mo  ang 
problema  ,  gamitin  bilang  gabay  sa  pagtukoy  ang  sumusunod  na  katanungan  at 
isulat  ang  napiling  paksa. 


Upang  makatulong  sa  pagsagot  mo  sa  mga  katanungan  na 

\A/hpt  rln  I  knnw  ahout  thp  mip.Qtinn?  at  Hnw  rln  I  knnvA/  it?  p\/  na mitin  ^ng 

Problem  P-Li^ed  Le.irning  ”»ed  to  Kutm1'  Worksheer 

Ten  bo&L  ttJL  r=-:crd  fået k.  ju  az*£  iLucvrl  =-=.£«■  n*=i=-i  tn  nn/b  jQEatGi 

yre:T  P-nK'gfm  Ri  ia.T  T  e. i ~n ■  r. -3  :-annri^ 


FACTS 

“Khatfø  JJbwrø?" 

List  only  fairn  idmdfiffl-i  uh-i:-si  nr  rbtorEinir*^. 


FIST  TI-_^  FACT  S  wdch  sounces  S:  isfsrenc a=: 


ASSUAfPTIONS 
■“PTIjut  iTnf  I  asramin^  tø  j>i?  fme?" 

Li  jc  as  iTin--.i-.--r.-,  basod  on  nmpaovsc.  info  hl  id  cel  prior 
kz.ervLad=>3  ■ic  gxporiaiLOB.  aud  or  t-=Jibfs  bawd  oa  inmitiati. 

a n - .--r .---n  cr  ■: pUliOIL 

LIST  THE  A^UMPTION^: 


Natulkoy  ma.|HLflBS5ffl9iefcsa  at  mca  k^^jMlfls»®M9§tø!iaiU^itan^an 
monc  m^b^mmMote^^ttun : 


Hr.—  n-  :  —  -.  rafed Ja.  Cl  HK.CllICi.  L  !■  I  I  d  C  O  I 
lu  di'.-bsdaatb.  and  ar  p  top  La  -A”  th.  rblervanr 


disprcvc  ,N-  -  -  m| — i. —  i  and  dovuLop  s  c  Luden-  fcr-_bt 
problam. 


Le.  i'TV  Lada  -a . 


US7  THE  QUESTIONS: 


LIST  THE  RESOURCES: 


6 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>  PEAC  DefjED 

PRIVAT  i  t  UU  Al  ION  ASSISTANCE  COMMIITEE  DfMRTMENT  V  Of  EDUCATION 


GAWAIN  10 


Step  2:  Ang  Paghahanap  ng  Sanggunian  (Find 
Resources) 


Pamprosesong  tanong: 

1 .  Ano  ang  mga  sanggunian  na  pwede  mo  pang  pagkunan  ng  impormasyon? 

2.  Ano  ang  dapat  mong  batayan  sa  pagpili  ng  mga  teksto  ? 

3.  Ano-ano  ang  mga  impormasyong  nakalap  mo  tungko  sa  paksa? 

4.  Makakatulong  ba  ang  pagtatanong  sa  ibang  miyemebro  ng  iyong  komunidad 
sa  pagdagdag  ng  impormasyon?  kung  oo,  sino-sino  ang  pwede  mong 
lapitan? 

Upang  makita  mo  ng  buo  ang  mga  impormasyong  nakalap  ay  isulat  mo  ito  sa 
Information  worksheet  Organizer. 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


17 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<a>PEAC  DefjED 

PRIVAT  t 1 OU  AT  ION  ASSSTANCt-  COMWlIl  TfÉ  DfMRTMENT  V  Of  EDUCATION 


Ibahagi  mo  ang  mga  nabuo  mong  impormasyon  at  kasagutan  sa  tanong  na 
napili  sa  pag  post  sa  website  na:  padletcom 

Sa  dami  ng  impormasyong  nakalap  mo  ay  posibleng  nalilito  ka  na,  kailngan 
mo  munang  timbangin  kung  alin  rito  ang  kailangan  mo. 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


18 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>  PEAC  DefjED 

PHIVATt  fr  UU  Al  ION  ASSSfANCt  1  OMf/ll  Tfrfc  DfMKTMENT  V  Of  EDUCATION 


GAWAIN  11 


Mahalagang  Impormasyon 


Sa  pagpipili  ng  impormasyon  ay  uriin  ang  mga  ito  ayon  sa  worksheet  na  ito: 


I1IMIM1MIIIIIHIIIOI1IRIIHIII1M1 

iitfcwticrGien 

l'Detctminin^  iht  impoi-iantc  af  Evtnt?) 


6rnti  Lift 

Tellow  Lift 

Red  Lifjht 

j 

VERf  tøfwtqnt 

Més 

Ifflpaitflht  ilf 

V 

Uhiifip*taht  tefnilf 

Ngayon  isulat  ang  mga  impormasyong  napili  mo  sa  itaas  at  sagutin  ang  mga 
katanungan  sa  step  3. 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


19 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>  PEAC  DefjED 

PRIVAT  i  t  UU  Al  ION  ASSISTANCE  COMMIITEE  DfMRTMENT  V  Of  EDUCATION 


GAWAIN  12 


Kahulugan  ng  mga  Impormasyong  Nakalap  Interpret 
Information) 


Nakalap  mo  na  ang  mga  mahahalagang  impormasyon  at  sagot  sa  mga 
katanungan.  Handa  ka  na  bang  ipakita  ito  sa  iba?  Alamin  kung  paano  ito 
gagawin. 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


20 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<a>PEAC  DefjED 

PRIVAT  i  t  UU  Al  ION  ASSSTANCt-  COMMIl  T(£  DfMRTMENT  V  Of  EDUCATION 


Ibahagi  ang  mabuo  mong  punto  sa  https://todavsmeet.com/.  Dito  ay  maaring 
mag-post  ng  sagot  sa  mga  katanungan  ang  iyong  mga  ka-klase.. 


Formative  Assessment: 


CLEAR 

Nakuha  ko! 
Naintindhan  ko  ng 
mabuti  ang  konsepto. 

Ito  ang  tatlong(  3)  bagay 
na  naintindihan  at 
makakaya  kong  gawin... 

BUGGY 

Naintindihan  ko  ang 
karamihan  ngunit  may  mga 
ilang  bagay  na  di  pa 
malinaw. 

Ito  ang  mga  bagay  na  hindi 
ko  pa  naintindihan  at  di  ko 
makakayang  gawin  .. 

MUDDY 

Hindi  ko  naintindihan 
ang  lahat. 

Ito  ang  ang  mga 
hindi  ko  naintindihan 
at  mga 

katanungan  ko  sa 
paksa. 

Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


21 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<a>PEAC  DefjED 

PRIVAT  £  E-LKXAUON  ASSSTANlt  COMMIIH6  DmRTMENT  V Of  LDUCATION 


Katapusang  Bahagi  ng  Paglinang 

Sa  puntong  ito  ay  napagtanto  mo  na  para  matukoy  ang  mga  problem 
at  makapag-bigay  rito  ng  kaukulang  tugon  ay  dapat  alam  mo  ang  mga 
impormasyon  rito.  Sinisimulan  mo  ito  sa  pagkilala  sa  isyu,  paghahanap 
ng  mga  impormasyon,  pagsusuri  sa  mga  impormasyona  at 
pagbabahagi  nito. 


PAGPAPALALIM 


Nasubukan  mo  na  ang  proseso  ng  pananaliksik  sa  mga  isyu  upang 
mas  lalo  itong  maunawaan.  Ngayon  ay  susubukan  mong  gamitin  ang 
kasanayan  sa  pagsasaliksik  sa  iba  pang  mga  isyu  na  at  mga 
pangyayari  sa  kasalukuyan. 


Gamit  ang  mga  gabay  na  ito  ay  subukang  bigyan  ng  kaukulang  tugon  ang  mga 
problemang  pangkapaligiran. 


GAWAIN  14 


Case  1-Ang  Tubig 


l-aplay  mo  ang  natutunan  mo  sa  step  1  at  2  sa  gawaing  ito.  Alamin  ang  mga 
isyu  tunkgol  sa  tubig  mula  sa  website  : 

www.voutube.com/watch?v=otrpxtAmDAk  Fresh  water  scarcity:  An  introduction 
to  the  problem 

www.voutube.com/watch?v=p05RZn26clY  GLOBAL  WATER  PROBLEMS 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


22 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>  PEAC  DefjED 

PRIVAT  t 1 UU  AT  ION  ASSSTANCt-  COMMIl  TfÉ  DfMRTMENT  V  Of  EDUCATION 


1 .  Ano  ang  nangyayari  sa  pagkukunan  ng  tubig? 

2.  Bakit  ito  nangyayari? 

3.  Sino-sino  ang  ay  kaugnayan  sa  isyu?  Bakit? 

4.  Ano  ang  maaring  gawin  rito? 

5.  Sa  papaanong  pamamaraan  mapagpapabuti  ang  pamumuhay  ng  tao  sa 
ka nyang  kapaligiran? 

Ang  mga  video  at  artikulo  ay  ilan  lamang  sa  maaring  pagkunan  ng  impormasyon, 
at  pwede  ring  mula  sa  ibang  tao  sa  papagitan  ng  sarbey  o  interview. 

Posibleng  batay  sa  pagsasaliksik  na  ginawa  mo  ay  malaking  epekto  ang  mga 
isyu  sa  tao.  Palawakin  mo  pa  ang  iyong  pag-iimbestiga  tungkol  sa  mga  isyu.  Sa 
susunod  na  gawain  ay  subukan  mong  magtanong  sa  iyong  mga  kasambahay  o 
ka-baranggay  tungkol  sa  mga  isyu. 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


23 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>  PEAC  DefjED 

PHIVATt  fr  UU  Al  ION  ASSSfANCt  1  OMf/ll  Tfrfc  DfMKTMENT  V  Of  EDUCATION 


GAWAIN  15 


Ayon  sa  Kanila.. 


Gumawa  ng  isang  sarbey  tungkol  sa  opinyon  ng  mga  tao  sa  iyong  komunidad 
tungkol  sa  isyung  napili  mo. 


_ I psiw _  CIm  Pkr-nd 

lookltig  at  Both  Sides  of  an  Iszue 


ru 1  p  y  li  En  l  r  l*  q  n  by  mity  rtiF  qLnrinnji  Itv  bo«  p-rf.iini  l"h  f  n.  m  ih«  Vr  i  edtumi,  p  r.“  riFji  ixn  l.  æ  utii:  k  l,  di  AkIi  thai  -ulIi  =■  ildfcar  m  usfKiL  sl'it'if 

zuilceti  In  IId  hu  EDlarTYfr.  ■’vvrnKm,  awijihn,  u-  lidi  Ihal  eoiH  b«  alalnJ  ir  dopilial  tfia  qiMltan  SlaLH  rnii  qfirloA  n  Mie  Mv. 


Pamprosesong  tanong: 

1 .  Ano  ang  tinutukoy  nilang  pinaka-malaking  epekto  ng  isyu? 

2.  Alin  sa  mga  sagot  mo  ang  hindi  nila  nasabi  sa  ginawa  mong  sarbey?  Bakit 
kaya? 

3.  May  pagkakaiba  ba  ng  pagpapahayag  ang  bawat  tao?  Bakit? 

4.  Ano-anong  katangian  ng  tao  ang  nakakaimpluwensya  sa  kasagutan  nila? 

5.  Ilan  sa  mga  natanong  mo  ang  walang  alam  o  kulang  ang  impormasyon  sa  isyu? 

6.  Paano  ito  nakaka-impluwensya  sa  pagtugon  nila  sa  mga  kontemporaryong 
isyu? 

7.  Bakit  mahalaga  ang  mgiging  mulat  sa  mga  kontemporaryong  isyu  sa  lipunan 
at  ng  daigdig? 

8.  Sa  papaanong  pamamaraan  mapagpapabuti  ang  pamumuhay  ng  tao  sa 
ka nyang  kapaligiran? 

Ibahagi  mo  ang  nabubuo  mong  opinyon  o  pananaw  tungkol  sa  gawi  ng  tao  sa 

pagsagot  sa  mga  tanong  patungkol  sa  kontemporaryong  isyu. 

Opinion  Poll  Gamit  ang  Web2.0  na:  http://www.pollsnack.com/online-poll- 

software.html 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


24 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>  PEAC  DefjED 

PHIVATt  fr  UU  Al  ION  ASSSfANCt  1  OMf/ll  Tfrfc  DfMKTMENT  V  Of  EDUCATION 


GAWAIN  16 


Pag-organisa  ng  Ginawang  Pagsasaliksik 


Isyu  o 
Problema 

Mga 

Sanggunian 

Mga 

Impormasyong 

Nakalap 

Nabuong  Hinuha 
at  Kahulugan  ng 
Impormasyon 

Gagamiting 

Presentasyon 

Nalaman  mo  na  ang  mga  tao  ay  may  iba’t-ibang  pananaw  sa  isang  isyu. 
Patatagin  pa  ang  iyong  pang-unawa  sa  gawi  ng  mga  tao  sa  lipunan  sa  gitna  ng 
mga  isyu  at  suliranin.lsa  sa  mga  isyu  na  pinag-uusapan  ang  paggamit  ng 
alternatibong  pinagkukunan  ng  enerhiya  para  makamit  ang  tinatawag  na 
sustainable  development.  Alamin  ang  mga  pahayg  tungkol  rito. 


GAWAIN  17 


Case  2- 


Ang  Alternatibong  Pagkukunan  ng  Enerhiya 


Gamit  ang  mga  natutunan  mo  kanina  s  pagsasaliksik  ay  basahin  ang  mga 
pahayag  ng  ilang  mga  pulitiko  sa  isyu  ng  altenatibong  pinagkukunang  enerhiya. 
http://www.usnews.com/debate-club/should-the-qovernment-invest-in-qreen- 

enerqy 

http://www.economist.com/debate/debates/overview/217 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


25 


JHS  INSET  Learning  Module  Exemplar 


va/PEAC  DcfjED 

PRIVATE  EUUCAllON  ASSISTANCE  COMMIITEE  DmATMEKT  1  Of  EDUCATION 


Should  the  Government  Invest  in  Green 
Energy? 

Since  his  campaign.  President  Barack  Obama  has  touted  government 
investment  in  "green11  energy  technology  as  a  way  to  create  jobs. 
decrease  U.S.  dependence  on  Toreign  oil,  and  address  e  nvi  ro  n  mental 
concerns  about  tradition  al  sources  like  natural  gas  and  oil.  However 
critics  of  the  policy  argue  that  investment  in  energy  and  other 
Industrie  s  should  be  left  to  the  private  sector.  The  bankru  ptcy  of  solar  energy  company  Solyndra  after  it 
was  granted  half  a  billion  dollars  in  government-backed  loans  fueled  their  disapproval.  Nevertheless. 
proponents  of  green  energy  which  includes  solar  wind.  and  other  renewable  sources.  argue  that  if  the 
United  States  fa  il  s  to  build  up  such  industries,  its  energy  marketwill  be  overtaken  by  other  countries 
that  do.  including  China  and  BrazJI.  Here  is  the  Debate  Club's  take: 


The  Arguments 


#1 

65  Pts 


#2 

56  Pts 


156 


91 


131 


75 


YES  —  U.S.  Investment  in  Clean  Energy  Production  Is  a  Must 

Daniel  Becker ,  James  Gerstenzang  Advocates  at  the  Safe  Climate 
Campaign 


YES  —  Green  Energy  Investments  Pay  Off  in  the  Long  Run 
Christoph  Stefes  Professor  at  University  of  Colorado,  Denver 


|  YES  —  Green  Energy  Dramatically  Benefits  the  Nation 


Batay  sa  nabasa  mong  artikulo  at  debate  ay  punan  ang  worksheet  na  ito: 


±Tt*d  i  ^  ■=■  L  Id  a  ■ 


Who 


I :-*l ■  j  ai  ■ 


S>oliJiLion 


Pamprosesong  tanong: 

1 .  Sa  anong  sector  nagmumula  ang  mga  taong  nagbigay  ng  pahayag  sa  isyu? 

2.  Paano  nakatulong  sa  iyo  bilang  mambabasa  ang  kanilang  ideya  sa  isyu? 

3.  Alin  sa  magkabilang  panig  ka  sumasang-ayon?  Bakit? 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


26 


<s>  PEAC  DcfjED 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


PHIVATt  HH. C  Al  [ON  ASSSTANCt  COMMUHE  DIMRTMENT  V  OT  EOUCATION 


4.  Kapani-paniwala  ba  ang  kanilang  ipinahayag?  Bakit? 

5.  Batay  sa  paksang  pinag-dedebatehan,  paano  ito  makatulong  sa  iyo  para 
mapagbuti  ang  pamumuhay  sa  ating  kapaligiran? 

Ngayon  ay  nalaman  mo  na  ang  mga  tao  ay  nagkakaiba  ng  pananaw  sa  ilang 
mga  isyu.  Pareho  man  silang  nababahala  rito  ay  iba  naman  ang  kaparaanan  nila 
sa  pagtugon. 


Case  3:  Ang  Plantasyon  ng  Palm  oil  at  ang  mga 
Katutubo 


Balita  tungkol  sa  pangangamkam  ng  lupain  ng  mga  ninuno. 
http://pinovweeklv.org/new/2012/05/plantasvon-nq-palm-oil-kinamkam-anq- 

lupainq-ninuno-sa-misamis-oriental/ 

Ipahayag  at  ibahagi  ang  iyong  nabuong  pagsasaliksik  sa  Gawain  15  gamit  ang 
website  na  ito:  http://www.flip-book-online.com/ 


Pagsasanay  Isyu  Quiz 


I  click  ang  link  :  http://www.proprofs.com/quiz-school/quizshow. php?title=qlobal- 

issues&q=8&next=v  .Ito  ay  isang  true  or  false  quiz 

1 .  Ano  ang  naging  score  mo? 

2.  Bakit  hindi  mo  nakuha  nang  tama  ang  ilang  katanungan? 

3.  Ano  ang  natutunan  mo  sa  quiz  na  ito? 

4.  Masaya  ka  bat  nalaman  mo  ang  ilang  mga  isyu?  Bakit? 

5.  Marami  ka  pa  bang  bagay  na  hindi  alam? 

6.  Makaka-apekto  ba  sa  pamumuhay  ng  tao  sa  kanyang  kapaligiran  ang  mga 
isyung  naipakita  sa  quiz? 

7.  Paano  kaya  kung  hindi  importante  sa  mga  tao  ang  mga  isyu  at  wala  tayong 
pakialam  rito? 

8.  Sa  papaa nong  pamamaraan  mapagpapabuti  ang  pamumuhay  ng  tao  sa 
kanyang  kapaligiran? 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


27 


va/PEAC  DcfjED 

PRIVATE E OU  AT  ION  ASSISTANCE  C  OMMI  TUE  DfMRTMENT  V  Of  EDUCATION 


JHS  INSET  Learning  Module  Exemplar 


GAWAIN  20 


Mahalaga  Ito 


Bakit  ng  mahalaga  ang  maging  mulat  sa  mga  kontemporaryong  isyu  sa 
lipunan  at  daigdig?  Ibahagi  ang  iyong  sagot  sa  pamamagitan  ng  pagsulat  nito  sa 
isang  online  journal  sa: 

http://penzu.com/7utm  expid=90556390-7.WzFMKF0nQfmF7H6KizhBKw.0 

Panuto  sa  penzu.com 

•  mag  sign-up,  -write  new  entry  at  sumulat  ng  journal 

•  i-save  ito  at  i-clik  ang  share  button  na  nasa  kanan 

•  i-click  ang  share  via  public  link 

•  Generate  Public  Link  at  kopyahin  ang  link  at  I  post  sa  https://penzu.com/ 
para  makita  ng  mga  ka-klase  mo. 

•  Magbigay  ng  komento  o  feedback  sa  mganaipost  sa  journal  ng  mga  ka- 
klase 

Ang  iyong  postsa  ka-klase  sa  https://penzu.com/  ay  tatasain  ayon  sa 
rubric  na  ito: 


Discussion  forurn  rubric  #3 

A-LEVEL  PARTICIPATION  (9-10  Points) 

■  "The-  participant  integ rated  evidence  trom  the  reading.  I ectu re.  or  past  expefiience  in 
3Lipf*orting  their  argumerit. 

The  participant  co nsi stently  posted  insighEful  comnients  and  questions  that  prompted  on- 
topic  discussiion . 

The  participant  consistently  helped  clarify  or  synthesize  other  class  members'  ideas. 

-  If  disag  neeing  witfi  olher  class  membe rs'  ideas:  the  participant  stated  his  or  her 
diisagree  nient  or  objectians  dearly,  yet  politefy. 


B-LEVEL  PARTICIPATION  <8  Points) 

«  The  participant  was  nota  bly  lacking  in  one  or  two  of  the  items  liisted  for  A-level  participation. 
The  participant  consistently  had  to  be  prompted  or  coaxed  to  participate. 

*  The  participant  usuallly,  but  not  always,  expnessed  herself  or  himself  clearly.. 

C-LEVEL  PARTICIPATION  (T  Points 

The  participant  was  consistently  lacking  in  two  or  more  of  the  items  listed  for  A-level 
participation  _ 

The  participant  was  extnemely  reluictantto  participate,  even  when  prompted. 

*  The  participant  rarety  expressed  himself  or  herself  clearly  . 

D-LEVEL  PARTICIPATION  <6  Points) 

The  participant  freguently  attempted  (success  is  irrelevant)  to  d rav;  the  discussion  off-topic., 
even  if  the  parUctipanfs  participation  otfierwise  con  forms  to  a  higher  level  on  Bhe  rubric 


F-LEVEL  PARTICIPATION  (0-5  Points) 

*  The  participant  was  rude  or  abu  sirve  to  other  course  participants. 

■  The  participant  consistently  fa  iled  or  refused  to  partncipate  at  all,  even  when  specafically 

prompted  or  questi  oned .  even  if  the  parti  cipanfs  participation  otherwise  co  nforms  to  a 
_ higher  level  on  the  rubric. _ 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


28 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>  PEAC  DefjED 

PHIVATt  fr  UU  Al  ION  ASSSfANCt  1  OMf/ll  Tfrfc  DfMKTMENT  V  Of  EDUCATION 


GAWAIN  21 


IRF2 


Subukan  mong  alamin  ang  iyong  mga  natutunan.  Balikan  muli  ang  IRF  at 
sagutan  mo  ang  R  (REVISED)  na  kolum  ng  karagdagan  o  bagong  sagot. 

Sa  puntong  ito  ay  magmuni-muni  at  -evaluate  ang  iyong  partisipasyon  sa 
mga  gawaing  online  at  di-online.  Sagutin  ang  mga  katanung  ito  sa  checklist: 


Student  Checklist  para  sa  Gawain  ng  Grupo 

_ 1.  Ako  ay  nagbahagi  ng  opinyon,  ideya  at  impormasyon. 

_ 2.  Nagtanong  ako  sa  iba  ng  kanilang  opinyon,  ideya  at  impormasyon. 

_ 3.  Gumawa  ako  ng  paglalagom  summarized  ng  lahat  opinyon,  ideya  at 

impormasyon. 

_ 4.  Tinulungan  ko  ang  ibang  miyembro  ng  aking  grupo/klase  para  matuto. 

_ 5.  Siniguro  ko  na  ang  lahat  sa  grupo/  klase  ay  naiintindihan  ang 

gagawing 

assignment. 

_ 6.  Nagtatanong  ako  habang  ginagawa  ang  activity  para  malaman  kung 

kami  ay 

nasa  tamang  lugar. 

_ 7.  Tinulungan  ko  ang  grupo  sa  paggawa  ng  proyekto. 

_ 8.  Isinasali  ko  ang  lahat  sa  aking  ginagawa. 

_ 9.  Ako  ay  nakikilahok  sa  isang  aktibong  pakikinig. 

_ 10.  Nagbibigay  ako  ng  angkop  na  papuri  sa  mga  ka-grupo/kaklase. 


GAWAIN  22 


Guided  Generalization 


Sa  nakaraang  bahagi  ng  aralin  ay  nakita  mo  ang  iba’t-ibang  teksto,  sitwasyon 
at  video  na  nagpapahayag  ng  mga  impormasyon  tungkol  sa  mga  isyung 
kontemporaryo. 

Pagsamahin  mo  sa  table  na  nasa  ibaba  ang  mga  naisagot  mo  sa  Esensyal 
ng  katanungan  sa  bawat  gawain  kanina. 


ESSENTIAL 

Gawain  13 

Gawain  16 

Gawain  17 

QUESTION: 

Video 

Text 

Teksto 

Case  1:  Ang  Tubig 

Case  2:  Ang 

Case  3:  Ang 

Paano 

Alternatibong 

Plantasyon  ng 

mapapabuti  ang 

Pagkukunan  ng 

Palm  oil  at  ang 

pamumuhay  ng 
tao  sa  harap  ng 
nararanasan 

Mga  isyu  tungkol  sa 
tubig  mula  sa  website 

Enerhiya 

mga  katutubo 

nating  mga 
hamon  sa 
lipunan? 

www.voutube.com/w 

atch  ?v=otrpxtAm  D  Ak 

Mga  pahayag  ng 
ilang  mga  pulitiko  sa 
isyu  ng  altenatibong 

Balita  tungkol  sa 
pangangamkam  ng 

Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


29 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>  PEAC  DefjED 

PRIVAT  t 1 UU  AT  ION  ASSSTANCt-  COMMIl  TfÉ  DfMRTMENT  V  Of  EDUCATION 


Fresh  water  scarcity: 
An  introduction  to  the 
problem 

www.youtube.com/w 

atch?v=pQ5RZn26cl 

Y  GLOBAL  WATER 
PROBLEMS 


Mahalaga  ang 
pagiging  mulat  sa 
mga 

konteporaryong 
isyu  sa  lipunan  at 
daigdig  dahil.... 


pinagkukunang 

enerhiya. 

http://www.usnews.c 

om/debate- 

club/should-the- 

qovernment-invest- 

in-qreen-enerqy 


Mahalaga  ang 
pagiging  mulat  sa 
mga 

kontemporaryong 
isyu  sa  lipunan  at 
daigdig  dahil.... 


lupain  ng  mga 
ninuno. 

http://pinoyweekly.or 

g/new/201 2/05/plant 

asyon-ng-palm-oil- 

kinamkam-ang- 

lupaing-ninuno-sa- 

misamis-oriental/ 


Mahalaga  ang 
pagiging  mulat  sa 
mga 

konteporaryong 
isyu  sa  lipunan  at 
daigdig  dahil.... 


Pamprosesong  tanong: 

1.  Paghambingin  mo  ang  iyong  mga  naisagot  sa  esensyal  na  katanungan,  ano 
napapansin  mong  pagkakapareho  rito? 

2.  Anong  ipinapakita  ng  mga  sitwasyon  tungkol  sa  pagiging  mulat  sa  mga 
kontemporaryong  isyu? 

3.  Ano  ang  naiiba  sa  mga  naisagot  mo?  Ano  ang  pinagbasehan  mo  sa 
kasagutang  ito? 

4.  Dahil  may  mga  pagkakaiba  sa  mga  kasagutan,  paano  mo  malalaman  kung 
alin  rito  ang  ipapakita  o  gagamitin? 

5.  Paano  nakakaimpluwensya  ang  konsepto  ng  pagpapapahalaga  sa  mga 
kontemporaryong  isyu  sa  mga  naging  sagot  mo?  Pangatwiranan  mo  ito. 

Subukan  natin  ang  iyong  pang-unawa. 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


30 


JHS  INSET  Learning  Module  Exemplar 


va/PEAC  DefjED 

PRIVATE  EUtXAllON  ASSISTANCE  COMMIITEE  DfMRTMENT  V Of  EDUCATION 


GAWAIN  23 


TESTING  FOR  MISCONCEPTIONS-  Ang  Pagmimina  at 
ang  mga  Katutubo 


Suriin  mo  ang  mga  datos  at  sagutin  ang  mga  katanungan. 


•  37,  OOO  hectares  gilukopan  sa  23  ka  Mineral  Production  Sharing  Agreements  (IV1 F*!SyV) 

•  1  milyon  heactares  ang  adunay  sobra  150  ka  aplikasyon  sa  MPSA 

•  210,  867  hectares  adunay  32  Exploration  Permits 

•  kung  asa  adunay  dagkong  langyaw’ng  pagmina,  kaylap  ang  mililarisasyon. 


Punan  mo  ng  sagot  ang  fishbone  Organizer  sa  ibaba  batay  sa  sinuring  larawan. 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


31 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>PEAC  DqtjED 

PHIVATt  tUlXAUON  ASSISTANCE  COMMUTEE  DIMRTMENT  V OE  EDUCATION 

Ang  nabuo  mong  pagsasaliksik  at  kaukuLang  solusyon  ay  tatasain  ayon  sa 
krayteryang  ito: 


KATEGORYA 

KATANGI- 

TANGI 

4  puntos 

MAHUSAY 

3  puntos 

NALILINANGg 

2  puntos 

NAGSISIMULA 

1  puntos 

Research 

Questions 

Nakabuo  ng 
malinaw  at 
masiyasat  na 
mga  tanong 
para  masuri  ang 
paksa. 

Nakabuo  ng 
malinaw  na  mga 
tanong  para 
masuri  ang 
paksa  . 

Nakabuo  ng 
pahapyaw  ng 
mga  katanungan 
na  hindi 

nakapagsusuri  sa 
paksa. 

Nakabuo  ng  mga 
makatotohang 
tanong  ngunit  di 
ito 

nakapagsusuri 
sa  paksa. 

Pagpili  ng  mga 

Paghahalawan 

ng 

Impormasyon 

Nakapili  ng 
nakakatawag 
atensyon  at 
mapag- 
kakatiwalaang 
mga  pagkukunan 
ng  impormasyon 
mula  sa  iba’t- 
ibang  porma. 

Nakapili  ng 

maraming 

kapaki- 

pakinabang  na 
impormasyon 
mula  sa  iba’t- 
ibang  porma. 

Nakapili  ng 

limitadong 

impormasyon 

mula  sa  isa 

hanggang 

dalawang 

pagkukunan. 

Hindi  nakapili  ng 
kapaki- 

pakinabang  na 
impormasyon 
mula  sa  kahit 
anumang 
pagkukunan.. 

Kaangkupan  ng 
mga  Nakalap  na 
Impormasyon 

May  malalim  at 
napapanahong 
pagtalakay  na 
naangkop  sa 
nilalalaman  ng 
isyu  at 

tumutugon  sa 
pangangailangan 
ng  proyekto. 

May  sapat  at 
naangkop  na 
pagtalakay  sa 
nilalalaman  ng 
isyu  at  ito’y 
tumutugon  sa 
pangangailangan 
ng  proyekto. 

May  kakulangan 
at  mababaw  ang 
ginawang 
pagtalakay  sa 
ilang  bahagi . 

Hindi  rin  nito 
natutugunan  ang 
nilalalaman  ng 
isyu  at 

pangangailangan 
ng  proyekto. 

Hindi 

nagkakatugma 
ang  ginawang 
pagtalakay  at 
hindi  rin  ito 
tumutugon  sa 
nilalaman  ng 
isyu  at 
proyekto. 

Kapakinabangan 

Nakapagbigay 
ng  malinaw  at 
praktikal  sa 
solusyon. 

Nakapgbigay  ng 
malinaw  na 
solusyon. 

Nakapagbigay  ng 
solusyon  ngunit 
ito  ay  magulo. 

Nakapgbigay  ng 
isang  solusyon 
ngunit  ito  ay 
malabo  o  walang 
kinalaman  sa 
suliranin 

Pagbibigay- 

Katwiran 

Nakapagbigay 
ng  malawak  na 
katwiran  na  may 
kaugnayan  sa 
naibigay  na 
solusyon. 

Nakapagbigay 
ng  sapat  na 
katwiran  na  may 
sa  naibigay  na 
solusyon. 

May  ilang 
naibigayna 
katwiran  ngunit  di 
ito  akma  o 
naayon  sa 
naibigay  na 
solusyon. 

Hindi 

nakapagbigay  na 

anumang 

pangangatwiran. 

Personal  na 
Pagtatasa 

Naipapakita  ang 
naiibang 

personal  na  pag- 
unlad  at 
kaalaman  at 
naipapahayag  ito 
sa  iba’t-ibang 
prosesong  pang- 
kognetib  at  mga 

Naipapakita  ang 
personal  na  pag- 
unlad  at 
kaalaman  at 
naipapahayag  ito 
sa  iba’t-ibang 
prosesong  pang- 
kognetib  at  mga 
halimbawa  . 

Nakapagpahayag 
ng  iilang  pagtatay 
ng  kaalaman  at 
pang-unawa  sa 
isyu. 

Hindi 

nakapagpahayag 
ng  kaalaman  at 
pang-unawa  sa 
isyu. 

Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


32 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>  PEAC  DefjED 

PHIVATt  fr  UU  Al  ION  ASSSfANCt  1  OMf/ll  Tfrfc  DfMKTMENT  V  Of  EDUCATION 


KATEGORYA 

KATANGI- 

MAHUSAY 

NALILINANGg 

NAGSISIMULA 

TANGI 

4  puntos 

3  puntos 

2  puntos 

1  puntos 

katangi-tanging 
halimbawa  . 

Pamamahagi  at 
Presentasyon  na 
Impormasyon 

Nakapili  ng 
epektibo  at 
malikhaing 
pamamaraan  ng 
pagpapakita  ng 
gawa. 

Nagamit  ng 
lubusan  ang 
resulta  ng 
ginawang 
pagsisiyasat  sa 
ikauunlad  ng 
kumunidad. 

Nakapili  ng 
epektibong 
porma  ng 
presentasyon  o 
pagpapakita  ng 
gawa  at  nagamit 
ito  para  sa 
komunidad. 

Nakapili  ng 
pamamaraan  ng 
presentasyon  na 
bahagyang 
epektibo  para  sa 
paksa.  Ngunit  di 
ito  nagagamit 
sa  komunidad. 

Hindi  epektibo 
ang 

pamamaraan  ng 
presentasyon  at 
di  ito 

nagagamit  sa 
komunidad. 

Listahan  ng  mga 
Pinaghalawan 

Nailista  lahat  ng 
mahalagang  at 
pinaghalawan  ng 
datos  ayon  sa 
tamang 
kaayusan. 

Nailista  ang 
karamihan  sa 
pinaghalawan  ng 
datos  ayon  sa 
tamang 
kaayusan. 

Nailista  ang 
karamihan  sa 
pinaghalawan  ng 
datos  ngunit  may 
ilang  nawawala. 

Hindi  nailista  ang 
karamihan  sa 
pinaghalawan  at 
maraming  mali  at 
kulang  na 
impormasyon. 

Bumuo  ka  ng  paglalagom  sa  iyong  mga  natutunan  sa  mga  nakaraan  aralin. 


i  'n 

Mahalaga  ang  pagiging  mulat  sa  mga 

konteporaryong  isyu  sa  lipunan  at  daigdig  dahil.... 

_ J 


Sa  bahaging  ito  ay  posibleng  napalalim  na  ang  iyong  pang-unawa  sa  mga 
katangian  ng  pagpapahalaga  sa  mga  kontemporaryong  isyu. 

Balikan  muli  ang  Map  of  Conceptual  change  ,  punan  mo  ang  FINAL  na  kolum. 


FOCUS  QUESTION: 

Sa  papaanong  pamamaraan  mapagpapabuti  ang 
pamumuhay  ng  tao? 

|  Initial  Revised  FINAL  | 

Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


33 


<s>  PEAC  DefjED 

PRIVAT  t 1 OU  AT  ION  ASSSTANCt-  COMMIl  TfÉ  DfMRTMENT  V  Of  EDUCATION 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


Concept  Map 


Bumuo  ka  ngayon  ng  isang  pagtatagpi-tagpi  o  pag-uugnay-ugnay  ng  mga 
konseptong  natutunan  sa  aralin. 

1.  Paano  mo  binubuo  ang  mga  ibat-ibang  ideya? 

2.  Sa  anong  konsepto  umiikot  ang  karamihan  na  mga  ideya?  Paliwanag. 

3.  Bakit  ito  ang  pangunahing  ideya? 

Gamitin  ang  website  na  ito  Concept  Integration  Map  :  https://bubbl.us  o  dito 
sa  http://www.spicvnodes.org/mindmaps.html 


KATAPUSANG  BAHAGI  NG  PAGPAPALALIM 


Sa  bahaging  ito  ay  nasubukan  mo  na  kung  paano  gumawa  ng  Layunin 
mo  sa  bahaging  ito  ng  modyul  na  mailipat  sa  totoong  sitwasyon  ang 
iyong  natutuhan.  Magsimula  tayo  sa  isang  pagsubok  ng  iyong 
desisyon.  Punan  ng  sagot  ang  gawain  sa  ibaba.  Nakatulong  ba  ang 
gawaing  ito  upang  makita  mo  ang  gamit  ng  paksang  ito  sa  totoong 
buhay?  Paano? 


Sa  bahaging  ito  ay  layunin  mo  na  matutunan  ang  ilang  mga  posibleng 
tugon  ng  mga  tao  at  ng  pamahalaan  sa  mga  kontemporaryong  isyu. 
Inaasahan  rin  na  maililipat  mo  sa  totoong  sitwasyon  ang  iyong 
natutunan  at  susubukan  mo  na  kung  paano  gumawa  ng  iyong  sariling 
tugon  sa  isyu. 


Dahil  sa  laganap  ang  ilang  isyu  o  problem  sa  sa  iba’t-ibang  bansa  at  sa  buong 
mundo  ay  may  ilang  grupo  ng  tao  ang  gumagawa  ng  hakbang  sa  pagbibigay 
kalutasan  rito.  Makikita  mo  sa  video  ang  ginawang  hakbang  o  tugon  ng  ilang 
mga  tao  tungkol  sa  isang  kontemporaryong  isyu. 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


34 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>  PEAC  DefjED 

PHIVATE  E  UU  Al  ION  ASSSfANCE  COMWlIlTEE  DfMKTMENT  V  Of  EDUCATION 


GAWAIN  25 


Video  Totoo 


Buksan  ang  website  na  :  https://www.voutube.com/watch?v=T0D4Y-f3Zvo 
Ito  ay  tungkol  sa  global  issues  at  mga  solusyon  rito... 


3-2-1-  Video  Analysis  Sheet: 

Isulat  mo  sa  worksheet  sa  ibaba  ang  mga  nakalap  mo  na  impormasyon  sa 
video 


Pamprosesong  tanong: 

1.  Anong  isyu  ang  pokus  ng  video? 

2.  Ano  ang  ipinapahiwatig  nito  na  mensahe? 

3.  Ano  mahalagang  papel  ng  tao  sa  mga  ganitong  isyu? 

4.  Ano  ang  hakbang  na  ginawa  upang  makapag-bigay  ng  solusyon  sa 
problema? 

Ang  mga  kabataan  ay  mayroon  ring  kakayahan  na  tumugon  sa  mga  isyu, 
alamin  mo  kung  ano  at  paano  nila  ito  ginawa  sa  susunod  na  bahagi. 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


35 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>  PEAC  DefjED 

PRIVAT  t 1 UU  AT  ION  ASSSTANCt-  COMMIl  TfÉ  DfMRTMENT  V  Of  EDUCATION 


GAWAIN  26 


Tugon  Nila 


Makibahagi  sa  isang  matagumpay  na  gawain  ng  dalawang  bata  para  sa  ibang 
tao.  Tuklasin  at  pamarisan  ang  kanilang  ginawa  sa  website  na  ito: 

http://www.thequardian.com/world/2014/dec/26/indian-ocean-tsunami-britons-sri- 

lanka-rebuild  Isang  artikulo  tungkol  sa  pagbangon  matapos  ang  Indian  Ocean 
tsunami. 


Pamprosesong  tanong: 

1 .  Ano  ang  isyung  ipinakita  at  nais  bigyang  solusyon  ? 

2.  Ano  ang  naging  karanasan  ng  mga  taong  sangkot  sa  isyu  rito? 

3.  Ano  ang  unang  hakbang  na  ginawa  nila  upang  makapagbigay  ng  solusyon 
sa  isyu? 

4.  Ano  ang  naging  resulta  nito? 

5.  Naangkop  ba  ito? 

6.  Sino  pa  ang  pwedeng  gumawa  ng  ganitong  gawain? 

7.  Paano  kaya  kung  hindi  sila  namulat  sa  mga  isyu,  makakabuo  kaya  sila  ng 
angkop  na  solusyon  sa  isyu?  Bakit? 

8.  Kailangan  pa  ba  na  ikaw  ay  isang  biktima  upang  gumawa  ng  hakbang  o 
tumulong?  Bakit? 

9.  Sa  papaanong  pamamaraan  mapagpapabuti  ang  pamumuhay  ng  tao  sa 
kanyang  kapaligiran? 

Matapos  mong  makita  ang  isang  kaso  o  sitwasyon  na  nagpapakita  ng  pagtugon 

sa  isyu  ay  subukan  mo  naman  ngayon  na  bumuo  ng  sariling  pamamaraan  sa 

pagtugon  sa  isyu  o  problemang  tinukoy  mo  kanina  sa  Gawain  8. 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


36 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>  PEAC  DefjED 

PHIVATf-  tUUAllON  ASSSfANCt  COAMAIITtÉ  DfMRTMENT  V Of  EDUCATION 


GAWAIN  27 


Ang  Ginawa  ng  mga  Mag-aaral 


Basahin  ang  artikulo  mula  sa  website  na  ito: 
http://www.crfcap.orq/mod/paqe/view.php?id=93 


THIIISOAT.  Ara  II  17.  701«  VOL.  7  N  O 


SMHS  Students  Make  Impact  in  Sacramento 


Pamprosesong  tanong: 

1 .  Ano  ang  isyu  na  nais  bigyang  tugon  ng  mga  mag-aaral  ng  Sacramento? 

2.  Paano  nila  ito  ginawa? 

3.  Ano-ano  ang  mga  kinailangan  nila  para  sa  pagbibigay  solusyon  sa  isyu? 


Para  sa  karagdagang  halimbawa  ng  mga  proyekto  na  ginawa  ng  mga  kabataan 
ay  pwede  mong  suriin  ang  ilan  sa  mga  ito: 
http://www.crfcap.orq/mod/paqe/view.php?id=93 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


37 


JHS  INSET  Learning  Module  Exemplar 


<s>  PEAC  DefjED 

PHIVATf- f  UlA  AT  ION  ASSSTANCt  I  OMf/ll  Tfrt  DWAHTMENT  V  Of  EDUOUtON 


GAWAIN  28 


Ito  ang  Tugon  Ko.. 


Ang  gagawin  mong  tugon  ay  dapat  na: 

•  natukoy  mo  ang  problema  o  isyu  na  nais  bigyang  solusyon 

•  may  malinaw  na  hakbang 

•  natutukoy  ang  mga  impormasyong  kailangan 

•  natutukoy  ang  mga  personalidad  at  institusyon  na  makakatulong  sa  pag- 
resolba  sa  isyu 

•  nakakabuo  ng  naangkop  na  solusyon  sa  isyu 

Gamitin  ang  Microsoft  Word  na  software  sa  paggawa  mo  ng  proposal  at  i- 
upload  rito  ang  files:  https://wiqqio.com/#tpl=posts  0 

Pagkatapos  mong  mai-upload  ito  ay  magbigay  ka  ng  komento  sa  mga  nai- 
upload  na  files  ng  ka-klase. 

Kung  mayroon  ka  pang  katanungan  ay  makipag-chat  sa  ka-klase  gamit 
ang  discussion  board  o  di  kaya  ay  bumuo  ng  sariling  chatroom  sa 
http://www.chatzv.com/ 

Maraming  kabataan  sa  mundo  ang  gumagawa  ng  simpleng  hakbang  para  sa 

pagbabago  at  pagtugon  sa  mga  isyu.  Makipag-collaborate  sa  kanila,  sundan 

mo  ssa  susunod  na  gawain  kung  paano. 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


38 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>  PEAC  DefjED 

PRIVAT  t 1 UU  AT  ION  ASSSTANCt-  COMMIl  TfÉ  DfMRTMENT  V  Of  EDUCATION 


GAWAIN  29 


l-change 


Ibahagi  mo  ang  proyektong  nabuo  sa  website  na  ito: 

•  http://www.qlobalschoolnet.org/qsnpr/  -makipag-collaborate,  i-upload  ang 
proyekto 


* 

% 

Ang  naging  damdamin  ko  sa  paksang  ito  ay: 

dahil  .Sa 

palagay  ko  mas  mabuting 

GAWAIN  30 


SRL  Self-Evaluation 


Punan  mo  ang  kahon  ng  mga  aralin  o  gawain  ng  iyong  pagtataya  sa  iyong 
naging  karanasan  o  antas  ng  pang-unawa  rito. 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


39 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>  PEAC  DefjED 

PHIVATt  fr  UU  Al  ION  ASSSfANCt  1  OMf/ll  Tfrfc  DfMKTMENT  V  Of  EDUCATION 


GAWAIN  31 


Peformance  Task 


Upang  wakasan  na  nang  tuluyan  ang  pagkakabuwis  ng  buhay  ng  mga 
Pilipino  tuwing  may  nagaganap  na  sakunang  dulot  ng  kalikasan,  inatasan  ng 
pamahalaang  sentral  ng  Pilipinas  ang  lahat  ng  Provincial  Disaster  and  Risk 
Reduction  and  Management  Council  na  magsagawa  ng  kanya-kanyang  plano 
upang  makabuo  ng  komprehensibong  pamamaraan  kung  paano  maaabot  ang 
zero  casualty  sa  lahat  ng  uri  kalamidad.  Nagdesisyon  naman  ang  PDRRMC  ng 
inyong  lalawigan  na  atasan  ang  lahat  ng  pangkat  at  institusyon  (paaralan, 
pampribado  at  pampublikong  opisina  at  pangkat,  Simbahan,  media  at  iba)  sa 
inyong  lugar  na  magsagawa  ng  malilinaw  at  konkretong  planong  tutugon  sa 
kautusang  ito. 

Ipapasa  ang  mga  ito  sa  inyong  PDRRMC  upang  kanilang  aprubahan 
subalit  papasa  lamang  ang  mga  ito  kung  makasusunod  ang  mga  planong  ito  sa 
mga  sumusunod: 

1 .  May  tama,  konkreto,  ispesipiko  at  sapat  na  impormasyon  ang  plano  ukol  sa 
kalamidad  at  sa  mga  hakbang  na  kailangang  gawin  ng  mga  mamamayang 
nasa  ilalim  ng  kontrol/pangangalaga  at  impluwensiya  ng  bawat  pangkat  at 
institusyon. 

2.  Nababagay  ang  mga  impormasyon  at  hakbang  ng  piano  sa  konteksto  ng 
pangkat  at  institusyon  at  ng  mga  mamamayang  nasa  ilalim  ng  kanilang 
kontrol/pangangalaga  at  impluwensiya. 

3.  Impormatibo,  madaling  maunawaan,  madaling  maipakalat  at  kayang  gawin 
ang  piano  ng  mga  pangkat  at  institusyon  at  ng  mga  mamamayang  nasa 
ilalim  ng  kanilang  pangangalaga/kontrol  at  impluwensiya  na  umaasa  hindi 
sa  pamahalaan  at  sa  iba  ang  pagpapatupad  ng  piano  kung  hindi  sa 
mismong  kakayahan,  kagamitan  at  kayamanan  (resources)  nila. 


TRANSFER  GOAL: 

Ang  mga  mag-aaral  sa  kanilang  sariling  kakayahan  ay  nakabubuo  ng  angkop  na 
plano  na  tutugon  sa  mga  hamong  pangkapaligiran. 

TRANSFER  TASK  SCENARIO  GOAL: 

Makatulong  na  maabot  ang  zero  casualty  sa  lahat  ng  kalamidad 


ROLE  1 

ROLE  2 

ROLE  3 

ROLE  4 

A  -  Mga  opisyal 

B  -  Pinuno  ng 

C-  Isang 

D  -  Pinuno  ng 

ng  barangay 

istasyon  ng  radyo 

empleyado  ng 

isang  banda  ng 

Philippine 

Information 

mga  mang-aawit 

Agency 

AUDIENCE 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


40 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>  PEAC  DefjED 

PHIVATt  fr  UU  Al  ION  ASSSTANCt  1  OMf/ll  Tfrfc  DfMKTMENT  V  Of  EDUCATION 


A.  Mga  ka-baranggay,  B.  PDRMMC,  C.  Mga  pinuno  ng  lalawigan  at  PDRRMC 

SITUATION 

Pangangailangang  makagawa  ng  planong  at  kampanya  na 
zero  casualty. 

tutugon  sa  hamon  ng 

PRODUCT 1 

PRODUCT  2 

PRODUCT  3 

PRODUCT  4 

Planong  tutugon 
sa  hamon  ng 
zero  casualty 
tuwing  may 
kalamidad  na 
maaaring 
tumama  sa 
inyong  barangay 

Radio  play  na 
naglalayong 
makamit  ang 
zero  casualty 
tuwing  may 
kalamidad 

Isang  eksibisyon  ng 
mga  larawan  at 
impormasyong  ililibot 
sa  buong  lalawigan 
upang  maturuan  ang 
mga  taga-rito  tungkol 
sa  mga  hakbanging 
kailangang  gawin 
upang  maabot  ang 
zero  casualty  tuwing 
may  kalamidad. 

Isang  kantang 
magiging  tema  ng 
lalawigan  para  sa 
pangangampanya 
nito  para  sa  zero 
casualty  tuwing  may 
kalamidad 

STANDARDS: 

Impormatibo,  Naangkop,  Nakakakuha  ng  Suporta  (Audience  Impact) 

Ang  iyong  nabuong  mga  produkto  ay  tatayain  ayon  sa  rubric  na  ito: 

PERFORMANCE  TASK  RUBRIC 


BATAYAN 

KATANGI-TANGI 
(4  PUNTOS) 

MAHUSAY 
(3  PUNTOS) 

KATAMTAMAN 
(2  PUNTOS) 

NAGSISIMULA 
(1  PUNTO) 

PAGIGING 

Bukod  sa  tama, 

Tama,  konkreto, 

May  mga  mali, 

Mali-mali,  hindi 

TAMA  AT 

konkreto,  ispesipiko 

ispesipiko  at 

hindi  konkreto  at 

konkreto  at 

KUMPLETO 

at  kumpleto  ang 

kumpleto  ang 

ispesipiko  at  sa 

ispesipiko  at  sa 

lahat  ng  mga 

lahat  ng  mga 

halip  ay  teoretikal 

halip  ay 

impormasyon  at 

impormasyon  at 

at  pangkalahatan 

teoretikal  at 

hakbangin,  may  mga 

hakbangin  sa 

at  kulang  na 

pangkalahatan 

naidagdag  pang 

plano. 

impormasyon  at 

at  kulang  ang 

mga  katangian 

hakbangin  sa 

mga 

halimbawa  ay 

plano. 

impormasyon  at 

pagiging  malikhain 

hakbangin  sa 

sa  plano. 

plano. 

PAGIGING 

Bukod  sa 

Nababagay  sa 

Bahagya  lamang 

Hindi  nababagay 

NABABAGAY 

nababagay  sa  isang 

isang  barangay  na 

na  nababagay  sa 

sa 

barangay  na  nasa 

nasa  tabing  dagat, 

isang  barangay 

pangkalahatan 

tabing  dagat, 

napaliligiran  ng 

na  nasa  tabing 

sa  isang 

napaliligiran  ng  mga 

mga  kabundukan 

dagat, 

barangay  na 

kabundukan  at 

at  malayo  sa 

napaliligiran  ng 

nasa  tabing 

malayo  sa  sentro 

sentro  ang  lahat 

mga  kabundukan 

dagat, 

ang  lahat  ng 

ng  nilalaman  ng 

at  malayo  sa 

napaliligiran  ng 

nilalaman  ng  plano, 

plano. 

sentro  ang  plano 

mga 

nagsama  rin  ito  ng 

sapagkat  may 

kabundukan  at 

mga  dagdag 

mga  nilalaman 

malayo  sa 

halimbawa  na  ay 

itong  para  sa 

sentro  ang  plano 

kung  saan  kukuha 

isang  barangay 

sapagkat  halos 

ng  mga  pandagdag 

na  moderno, 

lahat  ng  mga 

na  pondo  para  sa 

nasa  kapatagan 

nilalaman  nito  ay 

Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


41 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>  PEAC  DefjED 

PHIVATt  fr  UU  Al  ION  ASSSfANCt  1  OMf/ll  Tfrfc  DfMKTMENT  V  Of  EDUCATION 


pagtustos  sa  mga 
kakailanganin. 

at  malapit  sa 
sentro. 

para  sa  isang 
barangay  na 
moderno,  nasa 
kapatagan  at 
malapit  sa 
sentro. 

PAGIGING 
MAISASAKA- 
TU PARAN 

Bukod  sa  pagiging 
impormatibo  at 
madaling 
maunawaan, 
maipakalat  at  gawin 
ang  plano,  nagsama 
rin  ito  ng  mga 
pamamaraan  upang 
maisali/masangkot 
ang  lahat  ng 
mamamayan  ng 
barangay  sa 
pagpapatupad  nito 

Impormatibo  at 
madaling 
maunawaan, 
maipakalat  at 
gawin  ang  plano. 

May  mga 
nilalaman  at 
katangian  ang 
plano  na  maaari 
pang  ayusin 
upang  mas 
maging 

impormatibo  at 
mas  madali  pang 
maunawaan, 
maipakalat  at 
gawin. 

Hindi 

impormatibo 
atmahirap 
maunawaan, 
maipakalat  at 
gawin  ang  plano 
sa 

pangkalahatan. 

Matapos  mong  maisagawa  ang  iyong  nabuong  plano  ay  I  upload  ito  sa 
http://flipsnackedu.com/. 

Balikan  mo  ang  simula  ng  modyul  kung  saan  mo  sinagot  ang  mga  sumusunod: 

Ano  sa  palagay  mo  ang  layunin  mo  sa  araling  ito?  Paano  mo  ito 
maisasagawa?  Ano  ang  maari  mong  gawin  upang  matapos  ang  aralin  sa  takdang 
panahon?  Ngayon,  isulat  kung  ano  ang  nakatulong  sa  iyo  sa  pagtapos  nitong 
modyul. 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


42 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>PEAC  DqtjED 

PRIVAT  fc  EOUCATØN  ASSISTANCE  C  OM  Wil  TfE  DfMRTMENT  I  Of  EDUCATION 

GLOSSARY  OF  TERMS  USED  IN  THIS  LESSON: 

1 .  Kontemporaryong  Isyu.  Mga  isyu  o  suliranin  sa  iba’t-ibang  aspeto  na 
dinaranas  sa  kasalukuyan. 

2.  Unemployment.  Kawalan  ng  trabaho  bunga  ng  ilang  mga  salik. 

3.  Sustainable  Development.  Sustainable  development  is  defined  as  balancing 
the  protection  of  the  natural  environment  with  the  fulfillment  of  human  needs 
so  that  these  needs  can  be  met  not  only  in  the  present,  but  in  the  indefinite 
future. 

http://www.newworldencvclopedia.org/entrv/Sustainable  development 

4.  Globalization.  Ang  globalisasyon  ay  maaring  ilarawan  bilang  proseso  ng  pag- 
igting  ng  pagkakaugnay-ugnay  ng  mga  bansa  sa  daigdig.  Kinakikitaan  ito  ng 
mga  elemento  ng:  liberalisasyon,  deregulasyon  at  pribatisasyon. 


REFERENCES  AND  WEBSITE  LINKS  USED  IN  THIS  LESSON: 

WEB2.0 

http://www.flipsnack.com/ 

http://www.qlobalschoolnet.org/qsnpr/  -makipag-collaborate,  i-upload  ang 
proyekto 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


43 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>PEAC  DqtjED 

PHIVATfc  tUlXAUON  ASSiSUNCt  COMfAHUE  DfMRTMENT  V Of  EDUCATION 

PANGHULING  PAGTATAYA 

Binabati  kita!  Narating  mo  na  ang  bahagi  ng  modyul  na  tatayain  ang  iyong 
nalalaman  sa  araling  ito.  l-klik  ang  titik  ng  iyong  napiling  sagot.  Makikita  mo 
lamang  ang  kabuuan  ng  iyong  nakuhang  iskor  pagkatapos  mong  masagutan  ang 
lahat  ng  aytem.  Kung  mataas  ang  iyong  makukuha  at  makapapasa  ka, 
magpapatuloy  ka  sa  susunod  na  modyul.  Subalit  kung  ang  iyong  nakuha  ay 
mababa  sa  hinahangad  na  lebel,  ikaw  ay  kinakailangang  bumalik  at  kunin  ulit 
ang  modyul  na  ito. 


Basahing  mabuti  ang  mga  sumusunod  na  tanong,  l-klik  ang  titik  ng  wastong  sagot. 
PANGHULING  PAGSUSULIT 


MC  ITEM 

Para  sa  katanungan  sa  aytem  1  at  2  gamiting  batayan  ang  Larawanl 

1.  Ano  ang  dahilan  ng  pagkakaroon  ng  unemployment? 


a.  WTO  at  NAFTA 

b.  Ang  malayang  kalakalan  o  free  trade 

c.  Ang  pagtatanggal  ng  Amerika  ng  mga  tauhan. 

d.  Kawalan  ng  karapatan  ng  manggagawa. 

2.  Ang  NAFTA  at  WTO  ay  mga  pangunahing  institusyon  na  tagpagtaguyod  ng 

globalisasyon.  Ito  ay  kabilang  sa  mga _ . 

a.  mass  media 

b.  mutinational  na  korporasyon 

c.  non-Government  Organization 

d.  internasyunal  na  Organisasyon 

3.  Alin  sa  mga  sumusunod  ang  isang  halimbawa  ng  patunay  na  tinatamaan  ang 
Pilipinas  ng  tsunami? 

a.  Ang  nangyari  sa  Gitnang  Luzon  noong  1990s 

b.  Ang  nangyari  sa  Kabisayaan  noong  2013 

c.  Ang  naranasan  ng  Baguio,  Dagupan  at  Cabanatuan  noong  1990 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


44 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>PEAC  DqtjED 

PRIVATE  HHXAllON  ASSSTANi  E  COMMUHE  MMJtTMFNT  V OE  EDUCATION 

d.  Ang  naranasan  ng  mga  lugar  na  nakapaligid  sa  Moro  Gulf  noong  1970s 


4.  Aling  impormasyon  ang  hindi  matatagpuan  sa  Project  NOAH  website?  - 

a.  Mga  lugar  sa  Pilipinas  na  binabaha. 

b.  Mga  lugar  sa  Pilipinas  na  maaaring  makaranas  ng  pagguho  ng  lupa. 

c.  Mga  lugar  sa  Pilipinas  na  dadaanan  ng  isang  bagyong  padating. 

d.  Mga  lugar  sa  Pilipinas  na  tatamaan  ng  isang  lindol. 

5.  Ano  ang  ipinapahayag  ng  larawan  tungkol  sa  gawi  at  pananaw  ng  tao  sa  mga 
problema  o  isyu? 


a.  Direktang  tinutugunan  ang  isyu  gamit  ang  kaalaman  sa  tulong  ng  teknolohiya. 

b.  Makinig  sa  iba’t-ibang  tao  upang  magkaroon  ng  balanseng  pananaw  sa  isyu. 

c.  Maaglaan  na  panahon  sa  pamuuni-muni  para  alaman  ang  sagot  sa  problema. 

d.  Iwasang  madiktahan  ng  ibang  tao. 

6.  Ano  ang  nais  ipahayag  ng  larawan  tungkol  sa  klima? 


a.  Masasanay  rin  ang  mga  tao  at  hayop  tulad  ng  polar  bear  sa  malamig  na 
panahon. 

b.  Nagkakaroon  ng  epekto  sa  paraan  ng  pamumuhay  ng  tao  at  mga  hayop  ang 
nagbabagong  klima  ng  daigdig. 

c.  Magiging  mainit  ang  daigdig. 

d.  Kailangang  maghanda  sa  pagbabago  ng  klima. 

7.  Lahat  ng  mga  nasa  hanayan  ay  paraan  upang  malutas  ang  suliraniin  ng 
unemployment,  Malian  sa  isa.  Ano  ito? 

a.  nasyunalisasyon  ng  mga  kumpanya 

b.  pagbibigay  ng  skiils  training 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


45 


JHS  INSET  Learning  Module  Exemplar 


<s>  PEAC  DefjED 

PHIVATt  fr  UU  Al  ION  ASSSfANCt  1  OMf/ll  Tfrfc  DfMKTMENT  V  Of  EDUCATION 


c.  pagbabawas  ng  mga  supervisor 

d.  karagdagang  badyet  sa  edukasyon. 


8.  Ano  ang  implikasyon  ng  unemployment  sa  pamumuhay  at  sa  pag-unlad  ng 
ekonomiya  ng  bansa? 


a.  Pagtaas  ng  kontraktwalisasyon. 

b.  Magkakaron  ng  implasyon  at  mahihirapan  ang  tao. 

c.  Babagsak  ang  ekonomiya. 

d.  Maraming  ayaw  nang  mag-aral. 

9.  Ano  ang  mabubuo  mong  hinuha  sa  mga  sitwasyon  sa  daigdig? 


10.7  million  children 

More  than  1 

The  world’s  richest  500 

worldwide  do  not 

billion  people 

individuals  have  a 

live  until  their  fifth 

survive  in 

combined  income  greater 

birthday 

hopeless  poverty 
on  less  than  $1 
day 

than  that  of  the  poorest 

416  million. 

a.  Dumarami  ang  mahirap  at  walang  pinag-aralan. 

b.  Hindi  madali  ang  mabuhay  sa  daigdig. 

c.  Laganap  ang  sitwasyon  ng  di  pagkakapantay-pantay. 

d.  May  ibang  sinuswerte  sa  buhay. 

10.  Ang  larawan  sa  ibaba  ay  nagpapakita  ng  epekto  ng  globalisasyon  ,  paano  mo 
mapagpapabuti  ang  pamumuhay  ng  tao  sa  kanyang  kapaligiran? 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


46 


JHS  INSET  Learning  Module  Exemplar 


<s>  PEAC  DefjED 

PHIVATt  fr  UU  Al  ION  ASSSfANCt  1  OMf/ll  Tfrfc  DfMKTMENT  V  Of  EDUCATION 


a.  Isapubliko  o  inasyunalisa  ng  mga  pagunahing  institusyon. 

b.  Pagpapatatag  ng  mga  polisiyang  proteksyunismo 

c.  Pagbabantay  sa  karaptang  pantao. 

d.  Malayang  kalakalan 

11.  Sa  ating  mga  murang  edad,  ano  ang  maaari  nating  maitulong  tuwing  may 
sakunang  pangkalikasan  sa  ating  pamayanan  na  mababasa  sa  kuwentong  ito  ng 
kabayanihan  ni  Janela  Lelis? 

a.  Pagtulong  na  pangalagaan  ang  mga  kagamitan  ng  ating  paaralan  at  tahanan 

b.  Pagtulong  sa  mga  kababayan  sa  mga  paraang  ating  makakaya 

c.  Pagiging  isang  magandang  halimbawa  sa  iba  sa  pamamagitan  ng  iyong  mga 
aksiyon 

d.  Lahat  ng  ito  ay  tama 

12.  Alin  sa  mga  sumusunod  ang  isang  patunay  na  may  padating  na  tsunami? 

a.  Malakas  na  pag-ulan 

b.  Biglang  pagkawala  ng  tubig  sa  dalampasigan 

c.  Pananahimik  ng  mga  hayop  sa  kapaligiran 

d.  Paglangoy  ng  mga  isda  papuntang  baybay  dagat 

13.  Alin  sa  mga  sumusunod  ang  isang  halimbawa  ng  isang  sakunang  pangkalikasan? 
-  Acquire 

a.  Ang  hurricane  na  si  Katrina  noong  2005 

b.  Ang  pagtagas  ng  langis  sa  Exxon  Valdez  noong  1989 

c.  Ang  Labanan  sa  Mamasapano,  Maguindanao  noong  2015 

d.  Ang  pagtagas  ng  mga  materyales  na  radioactive  mula  sa  Chernobyl  noong 
1986 

14.  Alin  sa  mga  sumusunod  ang  HINDI  dapat  gawin  upang  tuwing  may  babala  na 
isang  malakas  na  bagyong  padating? 

a.  Makinig  sa  radio 

b.  Bisitahin  ang  Project  NOAH  website 

c.  Huwag  pansinin  sapagkat  sanay  naman  na  sa  mga  ganitong  pangyayari* 

d.  Kumunsulta  sa  mga  opisyal  ng  barangay  tungkol  sa  evacuation  plans  kung 
kinakailangan 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


47 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>  PEAC  DefjED 

PRIVAT  i  t  UU  Al  ION  ASSISTANCE  COMMlTTEE  DfMRTMENT  V  Of  EDUCATION 


Nagkaroon  ng  problema  sa  pagkagutom  sa  Pilipinas  .Paano  ito  dapat  bigyang 
tugon? 

a.  Mamahagi  ng  buwanang  tulong  pinansyal  sa  mahiirap  na  pamilya. 

b.  Magsagawa  ng  sarbey  at  tukuyin  ang  dahilan  ng  isyu  bago  bumuo  ng 
programa  para  rito. 

c.  Ipatupad  ang  isang  programa  na  halaw  o  kapareha  sa  isang  bansa.  . 

d.  Mag-import  ng  bigas  at  gulay  sa  ibang  bansa  para  maraming  suplay  sa 
pamilihan. 

16.  Kung  gagawa  ka  ng  isang  poster  para  sa  pagpapakalat  ng  mga  impormasyon 
tungkol  sa  mga  sakunang  pangkalikasan,  Anong  mga  importanteng  bagay  tungkol 
sa  paggawa  nito  ang  mapupulot  mo  mula  sa  halimbawang  nasa  ibaba? 


a.  Mahalagang  makulay  ang  poster  upang  makatawag  ng  pansin 

b.  Mahalagang  may  mga  kasamang  nababagay  na  larawan  ang  poster  upang 
madaling  maunawaan 

c.  Mahalagang  naglalaman  ng  mga  importante  at  tamang  impormasyon  ang 
poster  upang  magabayan  ng  tama  ang  mga  makakikita  nito 

d.  Lahat  ng  ito  ay  tama 

17.  Paano  magiging  angkop  ang  poster  na  nasa  aytem  16  sa  konteksto  ng  Pilipinas? 

a.  Panatilihin  ang  lahat  ng  lamang  impormasyon  at  larawan  nito. 

b.  Tanggalin  ang  tungkol  sa  tornado  at  avalanche. 

c.  Palitan  ang  sa  avalanche  nang  tungkol  sa  landslide. 

d.  Palitan  nang  buo  ang  poster  sapagkat  hindi  nababagay  ang  nilalaman  nito 
sa  Pilipinas 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


48 


JHS  INSET  Learning  Module  Exempla 


<s>PEAC  DqtjED 

PRIVAT t  EUUCAllON  ASSISTANCE  COMMIITtE  DiMRTMENT  V OE  EDUCATION 

18.  Tuwing  walang  mga  trahedyang  inaasahan,  alin  ang  dapat  HINDI  gawin?  - 

a.  Magpasalamat  at  maging  kampante  na  walang  padating  na  sakuna 

b.  Manatiling  maalam  sa  pamamagitan  ng  pagbabasa,  panunood  at  pakikinig  ng 
balita 

c.  Palaging  balikang  aral  (review)  ang  mga  hakbanging  kailangang  gawin  tuwing 
may  sakuna 

d.  Tiyaking  maayos  pa  ang  laman  ng  emergency  kit  (go  bag) 

19.  Ano  ang  mga  hakbang  upang  mabigyang  solusyon  ang  isyu  ng  unemployment? 


a.  Mag-plano  ng  rally  upang  pigilan  ang  WTO.. 

b.  Mag-sarbey  at  alamin  ang  mga  salik  na  nagdulot  ng  suliranin. 

c.  Mangampanya  sa  radio  at  TV. 

d.  Hayaan  lamang  ito  dahil  maayos  rin. 

20.  Suriin  ang  graph  tungkol  sa  mga  bansang  nagbubuga  ng  cabon  dioxide  sa 
mundo. 

Figure  1 .4 


United  Russian  Chlna  Germany  United  Japan  Fnanoe  India  Canada  Poland 

States  Federation  ■*  Klngdom 


a.  Indudes  a  share  at  USSR  emissions  proportional  lo  U“ph  Russien  Federation1  s  cu ito nrt  sFiare  of  CIS  emissions. 
Source:  CDIAC.  200?. 


Ang  pangunahing  dahilan  ng  pag-init  ng  mundo  o  global  warming  ay  bunga  ng 
pagbubuga  ng  kemikal  na  karbon.  Paano  ito  dapat  bigyang  tugon? 

a.  Tukuyin  ang  mga  industriyang  naitatag  sa  mga  bansa  at  maghanap  ng 
alternatibong  pagkukunan  ng  enerhiya. 

b.  Mamahagi  ng  libreng  aircon  at  electric  fan  sa  mga  maiinit  na  lugar. 

c.  Pagpigil  sa  pagputol  ng  mga  puno  o  ipatupad  ang  total  log  ban. 

d.  Isabatas  ang  sapilitang  paggamit  ng  mga  bisekleta  sa  lahat  ng  bansa. 


Developed  by  the  Private  Education  Assistance  Committee 
under  the  GASTPE  Program  of  the  Department  of  Education 


49 


